Entered according to Act of the Parliament of Canada in the year 
1896 by Ólafur S. Thorgfeirsson, at the Department of Agriculture. 


Almanak 

fyrir árið 

1908 

•sem er hlaupár og annað ár eftir sumarauka, 
Reiknað eftir afstöðu Winnipeg-bæjar í Manitoba 


Safn til landnámssögn Islendinga I Vesturh.eimi og fleira. 


FJÓRTÁNDA ÁR. 


WINNIPEG. 

Utgefandi og prentari Ólafur S. Thorgeirsson 


1907 


2 


Ól.AFUR s. thorgeirsson: 


Á þessu ári teljast liðin vera: 


frá Krists fæðingri.1908 ár 

frá sköpun veraldar.5875 ár 

frá upphafl ísiandsbx-gðar .... 1034 ár 

frá siðabót Lúters . 391 ár 


Árið 1908 sunnudagsbókstafur ED. 
Gyilintal: 9. 


Milli jóla og og langaföstu er 9 vikur og 4 dagar 

Myrkvar. 

Á árinii 1908 verða '4 myrkvar, 3 á sólu og 1 á 
tungli: 

1. Sóimyrkvi 3. jan., ekki sýnilegur hér. 2. Sól- 
myrkvi 28. júní, sýniiegur í N.-Ameríku. 3. sóimyrkvi 
23. des., ekki sýnilegur hér. 4. tunglmyrkvi 7. des., ó- 
sýnilegur hér. 

Árstíöirnar. 

I Norðvesturlandinu er talið að 

Vorið byrji. , . 20. marz 

Sumarið. V . . . .. .21. júní 

Haustið .23. september 

Veturinn.2i. desember 


Tunglið. 

Fylgistjarna jarðarinnar er tunglið. Þvermál þess er 
2,tÖ3 mílur og fjarlægð þess frá jörð vorri 288,000 enskar 
mílur. Braut sína umhverfis jörðina gengur það á því 
tímabilþsem alment er kallað tunglmánuður; er það tíma- 
bil aiment talið 28 dagar, en er í raun réttri 27 dagar og 
8 klukkustundir, eða rétt um það bil. 

Um tímatalíð. 

Forn-Egiptar skiftu degi og nóttu í 12 kl.-stundir 
hvoru,—og hafa Gyðingar og Grikkir ef til vill lært þá 
venju af Babýlóníu-mönnum. Það er sagt, að deginum 









AI.MANAK 1907. 


3 


liafi fyrst verið skift í klukkustundir árið 293 f Kr., þegar 
sólskífa fyrst var smíðuð og sett upp í Quirinus-musterinu 
í Róm. Þangað til vatnsklukkurnar voru uppfundnar 
(árið 158 f. Kr.), voru kallarar (eða vaktarar) \iðhafðir í 
Róm til að segja borjfarbúum, hvað tímanum liði. Á 
Engflandfi voru vaxkertá-ljós höfð fyrst frameftir., til að 
segja mönnum, hva'i tímanum liði. Var áætlað, að á 
hverri klukkustund ej’ddust 3 þumlungar a.f kertinu. Hin 
fyrsta stundaklukka (tímamælir — sigurverk) í líkingu við 
þær, sem nú tíðkast, var ekki Tundin upp fyrr en árið 
1250. Fornmenn á Norðurlöndum töldu fiestir, að dagur 
byrjaði íntð upprás sólar. Aþenumenn og Gyðingar töidu 
hann bvrja á sólsetri, og Rómverjar, eins og vér, á mið- 
nætti. 

PáskatímabiUð. 

Kirkjuþingið í Nieæa, er haidið var árið 325 eftir 
Ivrists fæðing, ákvað og leicldi í lög kirkjunnar, að páska- 
hátíðin skyldi ætíð haldin vera hinn fyrsta sunnudag eftir 
fyrstu tungl, er springi út næst eftir 20. marzmán. Sam- 
kvæmt ákvaði þessu getur páskahátíðin átt sér stað á 35 
daga tímabili, nefnilega á tímabilinu frá22. marz ti! 25. 
apríl, að þeim dögum báðum meðtöldum. Þetta timabil 
er nefnt p ás k a t í m a b i 1 i ð. Af þessa leiðir, að ef 
tungl væri fullt 21. marz, og’ 22. marz bæri upp á sunnu- 
dag, þá vrði sá dtigur (22.) páskadagur. Fyrr á ári geta 
páskar aldrei orðið. Þetta átti sér stað árið 1818. En 
sé tungl fullt 18. april, og 18. apríl bæri upp á sunnudag, 
yrði næsti sunnudagur páskadagur, tiefnil. 25. apríl. Það 
kom fyrir árið 1886. 


Pláneturnar. 

VENUS er kveldstjarna til 5. júlí, morgunstjarna 
til ársloka. 

MARZ er kveldstjarna til 23. ágúst, síðan morg- 
unstjarna. 

JOPITER er morgunstjarna til 29. jan., þá kveld- 
stjarna til 17. ágúst, síðan inorgunstiarna til ársloka. 

SATURNUS er kt'eldstjarna til 20. marz, morgun- 
stjarna til 30. sept., kveldstjarna til ársloka. 



4 


Ólafur s. thorgeirsson 


IQOQ . . . 

Páskadagur 


I9IO . . . 

. . . 27. Marz 

1916 . . . 

. . . 23. Apríl 

1911 . . . 

. . . 16. Apríl 

1917 . . . 

. , . 8. Apríl 

1912 . . . 

. . . 7. Apríl 

1918 . . . 

. . . 31. Marz 

i 9 ! 3 • • • 

. . . 23. Marz 

1919 . . . 

. . .20. Apríl 

1914 . . . 

. . . 12. Apríl 

1920 . . . 

... 4. Aþríl 


Sóltími. 

SóÍarhringur er sú tímalengd, er líöiir á itiilli þess, er 
sólin gengur yfir ákveðna hádegislínu, og er það hin 
eðlilegasta skifting tímans. En sökum hintiar mismun- 
andi hreyfingar jarðarinnar utnhverfis sólina og sökum 
bugsins á sólargangslínunni (Ecliptic), er aldrei nákvæm- 
lega jafn-langur tími milli þess,er sól gengur yfir ákveðna 
línu. Af því leiðir, að það er lítt mögulegt að setja 
stundaklukku eftir sól. Til að ráða bót á þessum mismun, 
setja menn svo að önnur sól sé til, og að hún gangi 
með jöfnum hraða þvert yfir miðjarðarlínunni. Er sú í- 
myndaða sól þá stundum á undan og stundum á eftir 
hinni einu virkilegu sól. Er sá mismunur mestur 16 mín- 
útur. Réttur sóltími er miðaður við hina virkilegu sól, 
en hinn Svo kallaði “meðal sóltími’’ aftur á móti, er mið- 
aður við hima ímynduðu sól. Til skýringar má geta þess 
að það er að eins á tveimur dögum á árinu — á jafndægr- 
ttm haust og vor — að “meðal sóltíma” og réttUm sól- 
tíma ber saman, því á þeim tveim dögum að eins er bug- 
línan eða sólargangslítian yfir miðjarðarlínunni. 


Til minnis um Islands. 

Fyrst fundið ísland af frum á 8. öld. Af Norðmönnum 86ö. 
Fyrst varanleg bygð hefst 874. 

Fyrsta Kötlugos, er sögur fara af, 894. 

Fyrstu lög og alþing sett 930. 

Fyrstur trúbóði, F'riðrik biskup, saxneskur, 981. 

Fyrsti Iögsögttmaður, Hrafn Hængsson, kosinn af lögréttu 930. 
Fyrsta kirkja er í ritum talin bygð um 984, að Asi í Hjaltadal, 
en það mun sanni nær, að Örlygur gamli hafi reist kirkju að Esju- 
bergi nálægt 100 árum áður. 














Fyrstur íslenzkur biskup, Isleifur Gissursson, 1054. 

Fyrstur fastur skóli á Hólum 1552. 

Fyrstur íslenzkur rithöfundur, kunnur, og faðir íslenzkrar sagn- 
ritunar, Ari Þorgilsson, prestur, f. 1067, d. 1148. 

Fyrsta Heklugfos, er sögur fara af 1104. 

Fyrsta klaustur, reist á Þingeyrum, 1133. 

Fyrsta nunnuklaustur, í Kirkjubæ í Vestur-Skaftafellssýslu 1186. 
Fyrstur konung-ur yfir Islandi, Hákon Hákonarson (konungur 
Norðmanna.) 1262—63. 

Svarti dauði g’eisaði 1402. 

Seinni plágan 1495. 

Fyrsta prentsmiðja á Breiðabólssað í Vesturhópi itm 1530. 
Fyrsttir prentari Jón Matthíasson, sænskur prestur. 

Fyrstur lúkerskur biskup, Gissur Einarsson, 1539. 

Fyrst prentað nýja testamentið, þýtt af Oddi lögmanni Gott- 
skálksyni, 1540. 

Fyrstur fastur latínuskóli í Skálholti 1552. 

Fyrsta ísl. sálmal>ók, sem til er, prentuð 1555. 

F.yrst prentuð biblían, þýdd af Guðbrandi bisk. 1584. 

Spítali stoínaður fyrir holdsveikt fólk 1652. 

Fyrsta galdrabrenna 1625 (hin síðasta 1690). 

Prensmiðjan flutt frá Hóluin að Skálholti 1695, og að Hólum 
aftur 1703. 

Stórabóla geysaði 1707. 

Fyrsta Jónsbók (Vídalíns) kemur út 1718. 

Fyr^t drukkið brennivín á^ Islandi á 17. öld. 

Fyrst fluttur fjárkláði til Islands 1760. 

Fyrst drukkið kaffi 1772. 

Fyrsta lyfjabúð á Nesi við Seltjörn 1772. 

Fyrstu póstgöngur hefjast 1776. 

Hið íslenzka lærdómslistafélag stofnað í Kaupmannahöfn 1779. 
Akveðið að flytja biskupsstólinn og skólann frá Skálholti til 
Reyjavíkur 1785. 

Verzlunareiriokunin konunglega afnumiri 1787. 

Seinasta löggjafarþing haldið á Þingvöllum við Öxará 1768. 
Prentsmiðan á Hólum flutt að Leirárgjörðum 1799. 
Landsyfirréttur settur á laggirnar í Rvík 1800. 

Fyrsta organ sétt í Leirákirkju, 1800. 

Landið gjört að biskupsdæmi 1801. 

Hólaskóli fluttur til Reykjavíkur 1801. 

Hxldinn fyrsti yfirréttur í Reykjavík 1801. 

Latínuskólinn fiuttur frá Reykjavík til Bessastaða 1805. 

Hið íslenzka biblíufélag stofnað 1816. 

Fyrsti vísir til fréttablaða, Klausturp 5 sturinn kemur út 1818. 
(Minnisverð tíðindi ekki talin; þau komu út 1796 — 1808.) 
Prentsmiðjan flutt frá Leirárg. til Viðeyjar 1819. 

Búnaðarfélag Suðuramtsins stofnað 1835. 

Fyrsti árgangur Fjölnis birtist 1835. 

Fyrst gefin út Ný félagsrit 1841, rit Jóns Sigurðssonar. 


6 


Ólafur s. thorgéirsson 


PrentsmiSjan flntt frá Viðey til Rvíkur 1844. 

Fyrsta alþingi í Reykjavík 1845. 

Latínuskójinn fluttur til Reykjavikur frá Bessastöðum 1846. 
Prestaskólinn settur í Reykjavik J847. 

Fyrsti stjórnmálafundur haldinn á Þingvöllum við Öxará 1848. 
Fyrsta blað Þjóðólfs prentað 1848. 

Hrossa-sala til útlanda byrjar um 1850. 

Prentsmiðja sett á stofn á Akureyri 1852. 

Fyrsta póstgufuskip kom til Reykjavíkur 1858. 

Spítali settur á stofn í Reykjavík 1863. 

Forngripasafnið sett á stofn í Reyjavík 1863. 

Barnaskóli í Reykjavík stofnaður 1863. 

Þjóðvinafélagið stofnað 1870. 

Fyrst fluttir inn skozkir ljáir 1871. 


Ártöl nokkurra merkisviðburða. 


Fall Trjóuborgar . 

Stofnun Kartagóborgar . 

Stofnun Rómaborgar. 

Jerúsalem hertekin af Nebúkadnesar 
Júlíus Cæsar fer til Bretlands. 


1182 
878 


753 


588 


• • • 55 

Eftir Krist 


Jerúsalem eyðilögð af Títusi . 

Constantínus keisari snýst til kristni . 

Rómverjar yfirgefa Bretland .. 

Norðmenn vaða inn á Bretland. Bardaginn við Hastings. . . 

Krossferðirnar byrja . .. 

Tyrkir taka Miklagarð. 

Biblíati fyrst prentuð í Mentz . 

Columbus fann Ameríku .. 

England og Skotland sameinast.. . . . 

Þrjátíu ára stríðið byrjar. 

Bretar taka Gibraltar . 

Friðarsamningarnir gerðir í Utrecht. 

Frímerkjalögin gengu í gildi.. 

Bandaríkin segja sig* undan Bretum. 

Fyrsta nýlenda sett á stofn í Astralíu. 

Napóleon Bonaparte verður keisari. . 

Bardaginn við Trafalgar. Fall Nelson’s. 

Franski leiðangurinn til Moskva. 

Bardagínn við Waterloo. 

Fyrsta gufuskip fer yfir Atlantshaf.. . 

Gullið fundið í Californíu... 

Gullið fundið í Astralíu. . 

Fyrsta alheimssýning haldin í London. 

Dominion of Canada stofnuð . 


70 

3 ! 3 

410 

1066 

1096 

J 453 

1462 

1492 

1602 

1618 

1704 

i7*3 

1765 

1776 

1788 

1804 

1803 

1812 

1815 

1819 

1848 

1851 

1851 

1867 
































&LMANAK 1908. 


/ 

Veðurspár fyrir árið 1908. 

JANUAR. Mjög kalt í byrjuri mánaðarins. Kringum þann 
3. má búast við snjókomu og - hvassviðri, sem helzt mikíð tli hvort- 
tveggja til þess 10., þá hreinviðri með kulda. Kringum þann 18. 
sjóköma á ný með talsverðri veðurhæð og síðan byljir og stonnar 
alt til þess 26., þá skiftir nm, hægir fróstið, en þó ekki úrkomulaust. 

FEBRUAR. Fyrstu tveir dagarnir vægari. Kaldara um 
þann 3. og 4.—hreiirviðri með kulda til þess 9,, þá bregður til snjóa 
með vindi til þess 24., síðan bjartviðri og frost til enda. 

MARZ. Kaldi býrjun mánaðarins til þess 3. Þá vægara með 
úrkomu til þess9., þá sæmilega nrilt veður til þess kringum 18., með 
nokkrum vindi og snjó. Frá 17. til 25. umhleypingar, líklega rign- 
ing og snjór, Frá 25. til loka mánaðarins einn eða tveir góðviðris- 
dagar, þá næst rosatíð. 

APRIL. Góðviðri til þess 8. eða 9., þá kuldi og hvassviðri 
með nokkurri rigningu þangað til kringum þann 16., þá skiftir um 
til umhleyp'mga til þess 23. hér um bil. Frá 24. til 29. allgott veður, 
hreinviðri og frost. Þann síðasta hvessir með rigningu. 

MAI. Miklu hlýrra lil þess 8. með nokkru hitaregni. Frá 8. 
til 15. tíðar veðurbreytingar; skúrir o. s. frv. Frá 15. til 22. kaldara 
með rigningu, jafnvel krapasnjó, vindasamt, en hlýnar sinámsaman. 
Um þetta leyti skiftir um til hreinviðris. 

JUNÍ. Mikil hitarigning. Afbragðstíð fyrir jarðargróða — 
hlýtt og fugurt veður. Góðviðrisdagarnir verða írá 6. til 18., og 
helzt um miðjan mánuðinn. 

JULI. Nokkuð rigningasamt í bvrjuninni, til þess 5., þá birtir 
til og helst hreinviðrið til 13. Breytilegt með skúrum og vindi til 
20. Þá bjartviðri þangað til kringum þann 28., úr því rigning og 
bjartviðri til skiftis til mánaðarloka. 

ÁGUST. Byrjar með skúrum og þurviðri á víxl, sem helzt til 
þess 11., eftir það fagurt veður til 18., þá skiftir um, þykt loft með 
rigningú öðru þvoru til 26. og bjart veður í lok mánaðarins. 

SEPTEMBER. Fagurt veður til 3., þi skiftir um; rigninga- 
samt til 8. Milli 8. og 11. má búast við frosti, þá björtu blíðviðri til 
17., því næst tíðum breytingum með vindum og nokkru frosti til 29. 
Rigning þann 30. 



8 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


OKTÓBER. Frá 2. til 9, fagurt veður, hreinviðri og frost. 
Frá 9. til 16. breytilegt veður með nokkru regni og snjó. Frá 16. 
til 25 . goti yeður. Seinast í mánuðinum blotar, kuldarigning eða 
snjór með vindi. 

NÓVEMBER. Kalt hreinviðri með frostum til 7., þá snjór og 
stormar; kaldara eftir þann 13.; umhleypingar til þess 20., þá nokkr- 
ir góðviðrisdagar til 23.; umhleypingar og rosi í mánaðarlokin. 

DESEMBER. Snjókomur í byrjun mánaðarins til 7.; þá tíðar 
veðurbreytingar til 15.; frá 15. til 23. snjór og stormar; frá 23. fagurt 
veður bjart og kalt. Jólavikan verður fagurt veður. (Þýtt). 


Stærð úthafanna. 

Norður-fshafið er um 4,781,000 ferh. míl. flatarmál 


Suður-Ishafið “ 

30,592,000 “ “ 


Indlandshafið “ 

17,084.000 “ “ “ 


Atlantsnafið “ 

24,536,000 “ “ “ 


Kyrrahafið “ 

50,309,000 “ “ “ 


Lengstur dagur. 


Þegar klukkan 

er 12 



á hádegi í Washington 

, höfuðstað 


Bandaríkjanna, þá < 

3r hún í 

Kevkjavik. 

20 56 



Pétursborg . 

18 38 

New York. 

12.12 e. h. 

Stokkhólmi. 

18 35 

St. John, Nýfundnal.. 

i -37 “ 

Edinburg. 

17 32 

Reykjavík. 

3-37 “ 

Kaupmannahöfn.... 

17 20 

Edinburgh. 

4-55 “ 

Berlín. 

16 40 

London . 

S-ö 7 “ 

London. 

16 34 

París . 

S - 1 7 “ 

París. 

16 05 

Róm. 

S -53 “ 

Victoría, B. C. 

16 00 

Berlín. 

6.02 “ 

Vínarborg . 

15 56 

Vínarborg. 

6.14 “ 

Boston. 

>5 >4 

Calcutta, Indl. 

11.01 “ 

Chicago. 

15 08 

Pekin, Kína. 

12.54 f- h - 

Miklagarði. 

15 °4 

Melbourne, Astral.. . 

2,48 “ 

Cape Town . 

14 20 

San Francisco. 

8-54 “ 

Calcutta. 

13 24 

Lima, Perú. 12.00 á hád. 


Tíminn er í þessu almanaki miðaður við 90. hádegisbaug. Til 
þess að finna meðaltíma annara staða, skal draga 4 mínútur frá 
fyrir hvert mælistig fyrir vestan þennan baug, en bæta 4 mínútum 
við fyrir hvert mælistig austan hans. 






























JANÚAR 


hefir 31 dag 1908 

“ ' r ' T ' . . . . _ Mörsugur 

Umskurn Krists, Lúk. 2 . 

M 1 Nýársdagur 

F 2 Þrælahald aftekið í J 3 andar,íl<junum 1865 
F 3 £ Nýtt t. (jólatung!) 3.14 f. m. 

L 4 Konráð Gíslason d. 1891 11. v. vetrar 

BarnamorSiö í Betlehem, Matt. 2. 

S 5 S. e. nýár su. 8.27, sl. 4.40 

M 6 Þrettándi (Epiphania) - 

Þ 7 Knútsdagur. Eldbjargarmessa -V* 

M 8 Bardaginn við New Orleans 1813 
F 9 Napoleon 3. d. 1876 .• ' 

F 10 ^Fyrsta kv. 7.24 f. m. 

L 11 Brettúvuméssa ’ 12. v.’vetrar 

Þegar Jesús var túlf ára, Lúk, 2 . •' 

S .12 
M 13 
Þ 14 
M 15 
F ,6 
F 17 
L 18 

Brúfíkaupiö í Kana, Jóh. 2 . 

S 19 2. s. e. þrett. su. 8.19, s!. 4.59 

M 20 Bræðramessa - , r v - ~ 

Þ 21 Agnesarmessa 

M 22 Vincerttinusmessa. Victoria drottning d. 1901 
F 23 Gustav Doré, málarinn mikli, d. 1882. 

ÞORRI 

F 24 Friðrik mikli f. 1712 Miður vetur 

L 25 Kirkjufél. ísl. í V.h. stofn. 1885 14. v. v. 

Jesús gekk ofan af fjallinu, Matt. 8. 

S 26 | 3. s. e. þrett. JS.kv.8.32 f.m. su.8. i2,sl-5.10 
M 27 
Þ 28 
M 29 
£ 3 ° 

F 31 I Dr. Guðbrandur Vigfússon d. 1889 


Holberg, danska skáldið, d. 1754 
McKinley, forseti, f. 1843 
Bóthildardagur 


1. s. e. þrett. su. 8.24, sl.,4.48 

Geisladagur . ' Kf 

Sandvíkureyjariiar fundnar 1778 . 

British Museum opnað 1759 
Bínjamín Franklin f. 1706 v ' 

, @ Fult t. 7.08 f. m. 13. v. vetrar 






Hið heimsfræg-a meðal við hósta o: 


Syrup of 

Rocky Mountain Spruce 


Wm\ 

reynst betur við hósta 
I | j 1 \ I og- kvefi og hálssjúk- 

1 •’ '* • ■ dómum en nokkuð ann- 

að lyf í Vestur-Canada. 
mi/r^ ^ Æ*k • \ \í . Allur fjöldinn af íbúum 

Vesturlandsins hefir 
^\ það ætl ^ * húsum sín- 

um. Þar sem börn eru, 
\ . \I er það með öllu ómiss- 

* \\ flj ^indi; það læknar kvef 
4 °S hósta í þeim — þau 

^ . “; \ ' í i * ljúffengt. Ef þú hefir 

^ ^ hósta, þá taktu það 

strax—láttu ekki hóstann pína þig og vefkja, heldur fáðu þér 


SYRUP OF 

ROCKY MOUNTAIN SPRUCE 


Hin mýkjandi þægilegu áhríf þess eyða hóstanum þegar, 
þótt hann sé á versta stigi. Reyndu það, og þig mun ekki 
yðra. Þú færð hvergi slíkt hóstameðal. 

Selt alstaðar á 25c. 


íllbartín, Bole & W\mne Co 


Winnipeg, Manitoba. 

Gerðu engum ónæði með hóstanum í þér — læknaðu hann 
með „Syrup of Rocky Mountain Spruce“. 










FEBRÚAR 


hefir 29 daga 


1908 


L 1 


S 2 
M 3 
Þ 4 

M 5 
F 6 
F 7 
L 8 


S 9 
M 10 
Þ 11 
M 12 

F 13 
F 14 
L 15 


S 16 
M 17 
Þ 18 
M 19 
F 20 
F 21 
L 22 


S 23 
M 24 
• Þ 25 
M 26 
F 27 
F 28 
L 29 


■T < \ S ÞORRI 

Brigildarmessa 15. v. vetrar 

Jesús gekk á skip, Matu . 8 , 

4. s. e. þrett. Kindilmessa. |j| N. t, 2rf>7 f. tn. 

Blasíusmessa [su. 8.03, sl. 5.22 

Sir Henry Irving f. 1838 
Charlés Dickens f. 1812 

Fyrsta kv. 9.55 e. m. 16. v. vetrar 

Illgresi meðal hveitisins, Matt. 13. 

5. s. e. þrett. Baldvin Einarsson d. 1833. 

[su. 7.52, sl. 5.34 

Thomas Edison f. 1847 
Lincoln f. 1809 

Richard Wagner, ÞÓnffæÖing-ur, d. 1883 
Lúters síöasta prédikan 1546 

17. v. vetrar 

_.i.:_ i _:_ 

Verkamenn í víngarði, Matt. 20. 

Níuviknafasta. su. 7.40, sl.5.46 

(?) F. tung-l 2.36 f. m. Michael Angeló d. 1563 
Marteinn Lúter d. 1546 

y 

Þarraþræll. Pétursmessa. 18. V. vetrar 


Fernskonar sáðjörð, Lúk. $. 

GÓA 

2. s. í níuv.föstu su. 7.26, s 1. 5.58 

Hlaupársdagur. J S. kv. 8. 55 f - m. 
Matthíasmessa 

Longfellow f. 1807 


19. v. vetrar 






IHvab öenður 
ab bestínum? 

;• '?**** ' ‘ . > . k. 

Ekkert lellir hesta svö nijög í verði sem ljótt 
sköpulag'; þrútin liðamót, staurfótur eða helti. 

Það er peningalegur skaði fyrir þig,ef hesturinn 
þinn er veikur, og það-er hneisa 
fyrir þig ef hann lítur illa út. . Sé 
hesturinn þinn haltur, þá getur þú 
læknað hann að fullu með því að 
nota hið víðfræga 

Dr. Clarks’ White Liniment. 

Þetta ágæta meðal eyðir hólgu,þrota, stífnun og 
gigt í útlimum; er gott við skurðum, sárum, kýlum 
og mari. Flöskur af því eru seldar„.svo þúsundum 
skiftir árlega. Ekkert sannar betur ágæti þess, en 
hin sí-vaxandi eftirspurn. „ Ná- 
búi þinn veit vel ,að það er hinn 
bezti hesthúss - læknir, og þú 
ættir að vita það líka Það 
hefir svo marga kosti, að hver 
hesteigandi ætti að eiga það. Það er gott fyrir allar 
skepnur; hesta, nautgripi, sauðfé, hunda og fl. 

,,Dr. Clarks’ Wliite Liniment er í merkurflösk- 
um og er selt alstaðar á 50 cts flaskan. 

Passaðu þig að fá RÉTTA meðalið en ekki 
eftirlíkingu. 


Dr. Clark’s White Liniment 

Verö 50 cents 





THE MARTIN, BOLE & WYNNE Co. Aðaleigendur. 
Winnipeg, Canada. 



MARZ 


s i 

M 2 
Þ 3 
M 4 
F 5 
F 6 
L 7 


S 8 
M 9 
Þ io 
M 11 
F I 2 
F . 3 
L 14 


S 15 
M 16 
Þ 17 
M 18 

F 19 

F 20 
L 21 


S 22 
M 23 

Þ 24 
M 25 
F 26 
F 27 
L 28 


S 29 
M 30 
Þ 3° 


hefir 31 dag ; - 1908 

Skírn Krists, Matt. 3. GÓA 

Langafasta (sjöv.'fasta) su. 7.14, sl. 6.08 

@ N. tangl 0.28 f.in. (Góutungl) 

Sprengikveld. Jónstnessa (h. f.) 

Oskudágur 

. ’ . } ; ..V* 

Sveinbj. Egilsson f. 1791 

; 20. v. Vetrar 

Djöfullinn freistar Jesú, Matt. 4. . 

1. s, í föstu su. 7.00, sl. 6.19 

F. kv. 3.13 f. m. 40 riddarar 

Edward konungur VII. giftist 1863 
Imbrudagar. Sæluvika 

Gregoríusmessa. Síra Páll Þorláksson d. 1882 

Dr. Guðbrandur Vigfússon f. 1827 

Sigurður Breiðfjörð f. 1778 21. v. vetrar 

Kanverska konan, Matt. 15. 

2. s. í föstu su. 6.45, sl. 6.31 

Gvöhdardagur (Guðmundúr hinn góði Hólab.) 

@ Fult t. 7.59 e.m. Björn Gunnlaugss. d. 1876 
Hinrik Ibsen f. 1828 

Davíð Livingstone f. 1813 . 

Jafndægur. Vor byrjar 

Benediktsmessa ■ • 22. v _ ve trar 

'Jesús rak út djöful, Lúk. 11. 

3. s. í föstu. Göethe d. 1832. su. 6.29, sl. 6.42 
Góuþræll 

EINMÁNUÐUR 

Einmánaðarsamkoma. Heitdagur 
J Síð. kv. 6.03 f. m. Boðunardagur Maríu. 
Beethoven, tónfr. d. 1872 

23. v. vetrar 

Jesús mettar 5000 manns, Jóh. 6. 

Miðfasta. Swedenbotg d. 1772 su. 6.13, sl.6.54 

N. tungl 10.33 e.m. (Páskatungl) 








Hi. 



Undraverð og al-hrein samsetning af rótum, jurtum, o. fl. 
Ætlað aðeins litlum börnum, svo þau séu glöð og hríaist. 

Storks Cure-a-tot hjálpar meltingunni, heldur hægðun- 
um í reglu, er vörn gegn magaveiki o. fl. 

Það er ágætt við öllum barnasjúkdómum. !Það læknar : 
Magaveiki, vind í maganum, 

hita, innantökur, 

tanntökuveiki, vondan maga, 


krampa, 

harðlífi, 


órósemi, 

meltingarleysi, 


og alls konar barnasjúkdóma. Um tanntökutímann líða 

börn oft miklar þrautir og verða því veikluleg og listai laus. 

Vér viljum því leggja hverri móður það á hjarta, að viðh ifa 

STORKS’ CURE-A-TOT um 

tanntöku - tímann, því það á , ) 

ekkert sinn líka. Það styrkir litlu 

smælingjana svo þau verða hraust // 

og hafa full not fæðunnar um leið I ( | % .*uN\ 

og þau verða spakari og líður betur. \ 

Ef þú vilt að barnið og móðtirinW<£\ \ 
njóta hvíldar og svefns á nóttuni,þá ^ 

gefðu barninu 

STORKS’ CURE-A-TOT ^ 

ef það er lasið og amasamt. Engin iil J * 

óheilnæm efni eru í meðali þessu- /j / | 

STORKS’ CURE-A-TOT . |/| 

Verð 35 cts. JMÍr' 1 


Fæst hjá öllum kaupmönnum. 

THB jyiABTIRÍ, MOLE & WYNISÍE CO. 


WINNIPEG, CANADA. 






APRÍL 


hefir 30 daga 


1908 

Einmanudur 


M 1 Bismarck f. 18:5 

F 2 Emil Zola f. 1840 

F 3 Washington Irving f. 1783 

L 4 Oiiver Gpldsmith d. 1774 24. v. vetrar 




Gabríel engjll sendur, Lúk. 

I. 

s 

.5 i 

5. s. í föstu 

su. 5-59» sI - 7-°4 

M 

6 

Canada fundin 1497 


Þ 

7 



M 

8 

ig F. kv. 10.02 f. m. 


F 

9 

[ i 

General Booth £. 1829 


F 

10 ! 


L 

11 

Leónisdagur 

25. v. vetrar 


Krists innreið í Jerúsalem, Matt. 21. 

S 12 Pálmasunnudag'ur (Dimbilvika) su. 5.44, sl. 7.15 
M 13 Thomas Jefferson f. 1743 
JÞ 14 
M 15 
F 16 
F 17 
L 18 

Krists upprisa, Mark. 16. 

S 19 Páskadagur (páskavika) su. 5.30, sl. 7.26 

M 20 Annar í páskum 

Þ 21 Jón Hjaltalín, landlæknir, f. 1807 
M 22 

HARPA 

F 23 Sumard. fyrsti. J S.kv.0.34 f.m. 1. v. sumars 
F 24 Daniel Defoe d. 1731 

L 25 Gangdagurinn eini (mikli) 

Jesús kom að luktum dyrum, Jóh. 20. 

S 26 j 1. s. e. páska su. 5.16, sj. 7.36 

M 27 Grant, hershöfðinginn, f. 1822 

Þ 28 

M 29 ' Krím-stríðið hætti 1856 

F 30 , % Nýtt t. 9.04 f. m. (sumartungl) 2. v. s. 


Abraham Lincoln skotinn 1863 
Shakespeare f. 1564 

Skírdagur (g) Fult 1.10.26 f.m. Magnúsmessa 
Föstud. langL Benjamín Franklín d. 1790 

Sumarmál (af 26. v. vetrar) 








.1 



lækna þig. 



Þær eru hið bezta b'óðhreinsunar-lyf; styrkja 

taugarnar ög’ tj’örg’a betur 
en rrokkurt annað meðal 
sem til er á jörðunni. 

Áhrifaméira meðal hefir 
aldrei verið búið til. Hver 
sá, er hefir notað þa.r, er 
I öldung'is hissa á verkun 
þeirra, endaeru þær sam- 
scttar af hinum ág'ætustu 
efnum,og þykja þær stór- 
kostleg'sigúrvinning fyrir 
meðalafræðina. 


vVERRERy 

SPOTTED' 

PILLS 

WILL CURE 
YOU." 


„SPOTTED PILLS“ lækna 

Allskonar floggigt, mjaðmagigt, grátsýki,'svefnleysi 
taugaveiklun, aflmissi, illa drautna, taugáslekju, 
veiklun, kynfæra-bilu.i, titring í útlírnum, höfuðverk 
taugaskjálfta, þuiiglyndi, minnisleysi cg margt fl, 
Kvenfólkið getum vér fullvissað um það, að 
ekkert meðal er jafn styrkjandi og bétri vörn gegn 
ýmsum sjúkdómum en „SPOTTED PILLS“. 

Hvað segir svo fólkið um Spotted Pills. 

(í) ,,Eg brúkaði að eins tvær öskjur og afleiðingarnar gerðu migf 
steinhissa". — Miss C. 

(2) ,,Eg er sem nýr maður sfðan eg fór að brúka ..Spotted Pills“. 

-- Mis*. C—e. 

(3) ,,Þú g-etnr verið rólegfur, Egf vill láta alla mína vini vita hvað 
,,Spotted Pills“ bafa gjört fyrir migf“. — Miss W. 

(4) „Maðurinn minn segfir að vkkar ..Spotted Pills“ séu það sæði sem 
framleiði hraustleik og blómlegft útlit — þær höfðu merkilegf áhrif til gféðs á 
migf“. — Mrs. S—e. 

WERNER'S SPQTTED PILLS. 


Til kaups hjá Öllum lyfsölum fyrir 50C., 6 fyrir $2.50. Eða sent frítt með pósti 
við viðtöku peninganna. 


THE MARTIN, BOLE & WYNNE CO. 

WINNIPEG, MANITOBA 






MAÍ hefir 31 dag 1908 


F 

I' 

1 | 
2 ! 

Harpa 

Tvegg'ja postula messa. Dav. Livinjrstoned. 1873 
Devvey eyði'atröi spanska flotann við Manilla 1898 

S 

3 

Jesús er góöi h;röirmn, Joh. 10. 

2. s. e. páska su. 5.03, sl. 7.48 

M 

4 


Þ 

5 

Napóleon Bónaparte tl. 1821 

M 

6 ; 


F 

7 

3. v. sumars 

F 

8 

(g F. kv. 4.54 f. m. John Stcwart Mill d. 1873 

L 

9 

Sehiller d. 1805 

S 

IO i 

Burtfór Krists til fööursins, Jóh. 16. 

3. S. e. páska. Eldaskildagá su. 4.52, sl. 7.58 

M 

I \ 


Þ 

I 2 


M 

•3 

Stofnuð fvrsta ensk nýlenda í Ameríku 1601 

F 

14 

4. v. suniars 

F 

1 5 

@ Fult t. 10.03 e.m. Hallvarðsm. Péturbiskup 

L 

16 

[Pétursson d. 1891 

S 

17 

Sending heitags anda. Jóli. 16. 

4. s. e. páska. Tómas Sæmundsson d. 1841 

M 

18 

[su. 4.41, sl. 8.08 

Þ 

'9 

Gladstone d. 1898 

M 

20 

Columbus d. 1506 

F 

21 

v v. sumars 

F 

22 

Síð. kv. 5.48 f. m. Sæmuhdur fróði d. 1133 

L 

2 3 

SRERPLA 

S 

2 4 

BiðjiS í Jesú nafni, Jóh. 16. 

5. s. e. páska. •> Gangdagavika su. 4.33, sl.8.17 

M 

2 5 

Urbanusmessa 

Þ 

26 

Jónas Hallgrímsson d. 1845 

M 

2 7 

Calvin d. 1564 

F 

28 

Uppstigning-ardagur b. v. sumars 

F 

2 9 

N. tungl 8.45 e.m. Gísli Brynjólfsson d. 1888 

L 

30 

Eggert-Ólafsson d. 1768 


Þegar huggarir.n kémur, Jch. 15. 

S 31 ) 6. s. e. páska su. 4.26, sl. 8.25 








Láttu ekki 


ðíðtína 


kvelja þig 

einn einasta dag; lengnr. 


Hví skyldirðii lifa við kvaiir og" 
angist dag eftir dag og viku eftir 
viku og gera sjálfan þig að aum- 
ingja. ByrjaSu { dág að taka. 

7 Monks’ 
Rheumatic Cure. 

Lyf þetta læknar eftirfylgjandi 
sjúkdóma: 


MAN WITH SY&IPTOMS 

Gigt, mjáðm.agigt, köldn, lendaverk nyggigt, stöðuga gigt, 
vöðvagigt, of kælingar-gigt, liðabólgu, þvagteppu, fótkrampa 
í g'ömlu fólki g' fl. 

Það sem sagt er um lyf þetta: 

Þegar vér sýndum ,,7 Monk’ meðölin á Winnipeg-sýningunni í júlí 1905 
kom tíginborin, öldruð frú til okkar, og mælti til þeirra er voru aö skoða 
sýning'ar vora. 

Hvertorðerum ,,7 Monks’ Rheumatic Cure“ er sagt, er dagsatt 
fvrir einu árí brúkaði eg þetta lyf og það gerði mig albata. Kg leið 
voða-kvalir í bakinu, rr algerlega hurfu.. Maðurinn minn þjáðist líka 
af gigt.. en hann varð líka alheill við' sömu Ivf. otr við erum bæði hjart- 
a ilega þakklát og mælum hið bezta með því v;ö þá, er gigt þjáir 
K.ona þessi heitir Mrs. Cudmore, og hefir notið almennrar viröingar og 
hyllj í Winnipeg í 20 ár. 

Var ráðalaus. 

Francis, Sask. 15. júní 1905 

Herrar. 

Eg hefi brúkað ,,7 Monks’ Rheumatic Cure“. <ig þaö er hið eina lyf, 
er hehr gert mig albata. 

. » Yðar einleg 

Mrs. C. Molde 
Gott lyf 

Minnedosa 18. sept.'—'05 

Kæru herra. 

Eg hefi bfúkað ,,7 Monks’ Rheumatis Cure“ og er er albata. 

Yðar einlæg 

Maude B. Rechey 

Gigt læknuð í Keyés. 

Keyes,. 16. Feur.—'05 

Kæru herrar. 

Eg brúkaði ,,7 Monks’ Rheumatic Cure“ og hefi aldrei reynt slíkt lyf. 
Yðar einlægur 

B. Riley 

Vcrð $1.00. 6 á $5.00. . 


7 Monks’ Company. Aðaleig-endiir. 

WINNIPEG, CANADÁ, 





TIJNÍ hefir Hacra 1908 

■J ~ 



M 

I 

Skerpi.a 

Garihaldi d. 1882 

Þ 

2 


M 

3 


F 

4 

7. v. sumars 

F 

5 ! 

|.>> . _ \ L Tr' vv • *■ • .! f; !• ! *í;: J jj- ý ; 'i 

L 

6 1 

F. kv. 10.27 c.n'. Alcxandcr mikli d. 356 f. K. 

S 

7 

Sá, sem elskar mig, Jóh. 14 

Hvítasunnudagur Helgavika su. 4.22, sl. 8.32 

M 

8 

Jón landlæknir Hjaltalín d. 1882 

Þ 

9 

Charles Dickensd. 1870 

M 

io ! 

Imbrudagar. Sæluvika 

F 

11 í 

— -»•'* 8. v. sumars 

F 

12 1 

W. C. Brj'ant d. 1878 

L 

*3 

Jón landlæknir Sveinsson d. 1803 

S 

■4 

Kristur og Nikódemus, Jóh. 3. 

Trínitatis. (vj Fult t. 7.26 f.m. su. 4.19, sl. 8.37 

M 

r 5 

Þ 

16 


M 

i,7' 

Jón SigurSsson f. 1811 

F 

18 

Dýridagur 9. y. sumars 

F 

19 


L 

20 

5 S.kv. 10.57 e.m. 

S 

21 

Hinn auðugi maBur, Lúk. 16. 
i.s.e.trín. SóLstöBurJengstur dag. su.4.20,sl.8.40 

M 

22 

SÓLMÁNUÐUR 

Þ 

23 

Jónsmessa. Kristni lögtekin á íslandi árið ioco 

M 

24 

F 

25 

Ágsborgartrúarjátnihgin 1530 10. v. suniars 

F 

26 


L 

27 


S 

28 

Hin mikla kvöIdmáltíS, Lúk. 14. 

2. s. e. trfn. ^N. 1.10.02 f.m. su.4.22,31.8.41 

M 

29 

J Pétursmessa og Páls 

Þ 

30 . 

1 -r *—t-—-- 







Hefir þú 

Grippe ? 

Eöa heSr náS þér í 

Kvef? 

Þú getur brotið á 
bak aftur verstu teg- 
und af grippe á 24 
kl.stundum eðakvef 
á einu kveldi með 


Það er ekki til annað meðal sem læknar kvef 
eins fljótt og þetta. Þaö er undursamlegt hvaða ró 
og þægindi það gefur. I'yrsta inntaka læknar, en 
vanalega þurfa þó tvær eða þrjár inntökur, til að 
lækna kvef. Ef þú hefir slæman höfuðverk, þá 
læknar þetta meðal hann. 

I£f þú heflr fluggigt eða fluggigtar-tannpínu, þá 
gefur þetta meðal þér ró, þegar alt annað bilar. Ef 
þú verður blautur og innkulsa, þarft þú ekki að líða 
við það, ef þú tekur strax inntöku af ,,7 MONKS’ 
GRIPPE and HEADACHE CURE“. Það fyrir- 
byggir kvefið að sínu leyti eins og það læknar það. 

Við ábyrgjumst meðalið að vera gott í alla staði. 


7 Monks’ Grippe and 

Headache Gure 


Sclt fyrir 25 c. eða 6 fyrir $ 1 . 25 . 

Sent með pósti frítt við móttöku peninganna. 

7 MONKS’ COMPANY. Box 742, 


WINNIPEG, 


CANADA 



JÚLÍ 


M i ; 
F 2 

F 3 
L 4 


S 5 
M 6 
Þ 7 
M 8 
F 9 
F i o 
L 11 


S I 2 
M 13 
Þ 14 
M .5 
F 16 
F 17 
L 18 


S 19 
M 20 
Þ 21 
M 22 

F 

F 24 
L 25 


S 26 
M 27 
Þ 28 
M 29 
F 3 ° 
F 3i 


hefir 31 dag 1908 

SÓLMANUDUR 

Dotninion dagur 

Þingrnaríumessa. Sviðhúnsm. h.f. 11. v. sum. 
Quebec-borg grundvölluS 1605 
Frelsisdag'ur Bandaríkjanna (1776) 

Hinn týndi sauöur, Lúk. 15. 

3. s. e. trín. su. 4.26, sl. 8.39 

(JJFyrsta kv. 1.56 f. m. 

Jóhann Huss brendur , 

Seljumannamessa 

12. v. sumars 

John Calvin f. 1509 


Verið miskunnsamir, Lúk. 6. 

4. s. e. trín. su. 4.32, sl. 8.35 

Margrétarmessa. @ Fult t. 3.19 f. m. 

Franska stjórnarbyltingin 1789 
Sviðhúnsmessa h.s. Krossfarendur tóku Jerúsa- 
[lem 1099 13. v. sumars 


Jesús kennir af skipi, Lúk. 5. 

5. s. e.'trín. su. 4.40, sl. 8.39 

Þorláksmessa. 3S.kv.5-33 f.m. Guðbrandur 
Robeit Burns d. 1796 [biskup d. 1627 

Aukanætur 

Hundadagar bj'rja 14. v. sumars 

Jakobsmessa 

Réttlæti Faríseanna, Matt. 5. 

HEYANNIR 

6. s.'e. trín. su.4.49,31.8.21 Miðsumar 

Atlantshafsritsíminn fullagður 1868 
|Ji Nýtt t. 0.48 f. m. 

Olafsmessa h. f. 

William Penn d. 1718 
Jon Ericson, sænski f. 1802 


15. v. sumars 







Hefirðu verk í bakinu 


höfðinu eða síðunni? 


Hefiröu verk nálægt nýrunum ? eða hefiröu 
einhver af eftirfarandí sjukdómseinkennum ? Bak- 
verk, höfuðverk, bólgu, slímað þvag, þarft oft að 
kasta vatni og' finnur þá til, gig'tarsting'i, þpota undir 
augunum ; — ertu geðstirður, reiðigjarn. Hefuiðu 
stöðugan bakverk dag og nótt. — Verðurðu magn- 
laus eftir hverja áreynzlu ? — Ertu fölur, þreyttur og 
viðkvæmur við öllu ?“ 

Sérhver þessara sjúkdómseinkenna Lenda á, að 
þú átt að brúka 


7 Monks’ Kidney Cure 


Þetta meðal hefir undraverðan lækningakraft og 
bætandi áhrif á nýrum, blöðruna og þvagfærin. 
Fárra daga brúkun mun sannfæra þig um:,,ÞETTA 
ER MEÐALIÐ“. 

Sé nýrun í ólagi, getur þú ekki litið vel út, 
ekki liðið vel, ekk unnið vel; heilsan, allur 
líkaminn er þá í ólagi. Allskonar kvillar stafa af 
veikum nýrum. 

7 MONKS’ KIDNEY CURE gerir nýrun þín 
hraust og veitir þeim starfs-þol. 

Reyndu ,,7 Monks’ Kidney Cure“. Taktu 
tvær inntökur og eftir fáar kfukkustundir muntu 
sjá verkanir þess á þvaginu. Það sannar að meðalið 
hittir hinn sjúka stað. 

,,7 MONKS' KIDNEY CURE “ 

Verö 50 c. 6 á $ 2 . 50 . 

Til sölu hjá kaupmönnum ; einnig sent mót börgun. 

7 MONKS’ COMPANY, aðaleigendur, Winnipeg-. 


Nýrna-sjúkdómar eru hættulegir — læknið þá tneð 
,,7 MONKS’ KIDNEY CURE“. 





ÁGÚST hefir 31 dag 1908 


L 

1 

Heyannir 

j Bandadagfur. Jón Lspólín d. 1&36 

S 

2 

Jesús mettar 4000 manns, Mark. 8. 

7. s. e. trín. su. ;58, sl. 8.11 

M 

3 

Ólafsmessa h.s 

Þ 

4 

(jj£ Fyrsta kv. 3.11 f. m. H.C.Aiidérsen d. 1875 

M 

5 

Bry jólfur biskup Sveinsson d. 1675 

F 

6 

16. v. sumars 

F 

7 

\Aw\ 

L 

8 

Cannin" d. 1827 

S 

9 

Um falsspámenn, Matt. 7. 

8. s.e.trín. Kapt.Marryat d. 1818 su-5.o8,sl.7.50 

M 

IO 

Lafranzmessa 

Þ 

' fI 

F. tungl 10.30 e. m. í / 

M 

12 


F 

!3 

Manilla-borg-gafst upp 1898 • 17. v. sumars 

F 

‘4 

j Napóleon 1. f. 1769 

L 

'5 

Maríumessa h.f. Walter Scott f. 1771 

S 

16 

Hinn rangláti ráðsmaður, I.úk. 16. 

9. s. e. trín. su. 5.19, sl.7.45 

M 

>7 

Sveinbj. Egilsson d. 1852 

Þ 

18 

JJ S. kv. 2.56 f. m. 

M 

l 9 

Gestur Pálsson d. 1892 

F 

20 

18. v. sumars 

F 

2 I 


I. 

22 


S 

23 

Jesús grætur yfir Jerúsalem, Lúk. 19. 

10. s. e.trín. Hundadag'kr enda. 811.5.29,31.7.33 

M 

24 

Barthólómeusmessa. Bjarni Thorarensen d. 1841 

Þ 

25 

TVÍMÁNUÐUR 

’ ‘HHUU-I-HOT 'SiívíOM T,, «!.-,! S« 

M 

26 

0 N. tangl 4.30 f.m. 

F 

27 

• - 19. v. sumars 

F 

28 

Ágústín d. 430 

L 

29 

Höfuödagiir. Jóhannes skírari líflátinn 

S 

30 

Faríseinn og' tollheimtumaðurinn, Lúk. 

1 1. s. e.trín. Jón bisk.Vídalín d. 1720 su. 5.30 

M 

3 ' 

1 John Bunyan d. 1688 [sl. 7.19 





BLOÐID ER 

LÍFID 

Hinn undursamleg’asti hluti 
líkama vors cr blcð.ð. —Það 
er uppspretta lífsins. Það 
færir líkamanum alt það,sem 
honum er nauðsynlegt til 
þroska og viðurhalds. En 
blóðið er stcðcgt í hættr. fyr- 
ir eiturefnum, bæði þeim, er 
vér öndum að oss og svo 
þeim, er myndist í líknma 
vörum; þessi efni spilia og 
veikja blóðið — og það verð- 
ur uppsretta sjúkdoma í stað 
heilbrigði. Þú getur skilið í 
því, hve háskalegt er að hafa 
óhreint blóð, þar sem það fer 
um hvert einasta líffærlíkam- 
ans. í>að er nálega enginn 
sjúkdómur, sem ekki á rót 
sína að rekja til blóðsins. Þar sem blóðið er lífsstraun ur, cr 
styrkir, hressir og byggir upp líkamann, þá getur þú skilið 
hve mjög heilsa og hamingja er undir því komið, að það sé 
hreint. 

Sé líkamsbygging þín þegar sýkt orðin af óhreinu blcði, 
þ í taktu á augnabl.ki 

7 /Iftonfes’ Con=t=curc. 

Þetta fræga lyf er algilt blóðlyf. Það hre'nsar ekki að 
eins blóðið,heldurgerir það einnig STERKT,og hressir um leið 
alla líkamsbygginguna svo undrum sætir. 

Nokkur einkenni :— 

Óbragð í munninum á morgnana — lystarleysi — óhrein 
tunga — sárindi í kverkunum — höfuðþyngsli — bjartasláttur 
— hörunds-útsláttur; alt þetta bendir á að þú átt tafarlaust 

að taka „7 MONKS’ TON-I-CURE“. 

ÞETTA MEÐAL LÆKNAR kýli, bólur, útslátt, sár, 
húðsjúkdóma, kvefveiki, lifrarslæmsku, hægðarle) si, veikt ög 
þant blóð, fölleik í andliti, hófuðverk, yhrlið og ótal fleira, 

„7 Monks’ Ton-i-cure“. Verð St.o r o 6 á £5.00. 

Allir kaupmenn se'ja það. 

7 Monks’ Company. Box 742 

WINNIPEG. CANADA. 




SEPTEMBER hefir 30 daga 


1908 





Tvímanudur 

Þ 

I 



M 

2 



F 

3 

^Fyrsta kv. 2.22 f. m. 

20. v. sumars 

F 

4 

Franska lýðveldið stofnað i 

0 

00 

L 

5 





Daufi og málhalti maðurínn, Mark. 7. 

S 

6 

12. s. e. trín. 

su. 5.49, sl. 7.04 

M 

7 

Verkamannadag'urinn 


Þ 

8 

Maríumessa h.s. 


M 

9 



F 

IO 

@ Fult t. 5.54 f. m. 

21. v. sumars 

F 

I I 


L 

J 2 

Bardag’inn aíö Quebec 1759 



Hinn miskunnsami Samverji, Lúk. io. 

S 

13 

13. s. e. trín. 

su. 6.00, sl. 6,49 

M 

>4 

Þ 




M 

l 6 

Imbrudagár. Sæluvika. 


F 

i 7 

JS.kv. 4.04 f.m. 

22. v. sumars 

F 

18 

Garfield d. 1881 


L 

19 





Tíu líkþráir, Lúk. 

‘ 7 - 

S 

20 

14. s. e. trín. 

su. 6.10, sl. 6.34 

M 

2 I ! 

Walter Scott d. 1832 

Þ 

22 ; 

Tyrkjasoldán f. 1842 


M 

23; 

Jafndægur; haust bj'rjar. 

Sn. Sturluson d. 1241 
HAUSTMÁNUÐUR 

F 

24 


23. v. sumars 

F 

25 

fl Nýtt t. 8.30 f. m. Björn Gunnlaugss. f. 1788 

L 

26 





Eng'inn kann tveimur herrum að þjóna, Matt. 6. 

S 

27 

15. s. e. trín. 

su.6.2i,sl.6.18 

M 

28 



Þ 

29 

Mikaelsmessa 








KONUR 


Ef hver kona vissi hversu # ott og nauðsynlegt er að 
brúka hið mýkjandi og græðandi meðal : ( if ; 

7 MONKS’ SANOGEN 

mundi veröldin vera hraustari og' áricfe'gðári' en hún ér. Þétta 
meðal er ágætt við hvítum klæðaföllum og öllum kvensjúk- 
dómum. 

'•••- .v-»?r.*^r^'^?-^>rtarsk^i|ar;r-r-t,Eg þjáðist 

j&k af hvítum klæðafjöllum eg 

/'/ öklarnir bólgnuðu. Eg brúk- 

//y/ • aði,„SA*NOClE-N‘‘ oK bætti " 

Z' . það mér, -0g einöig"’ Toil-i- 

/ cure“ og pað gerði nyig f v 

hrausta. Hvað mikið sem *. 

yi eða stend verð eg 

ekki vör þess að öklarnir 
bólgni. — Mrs. M. 

7 MONKS’ SANOGEN 50 centa. 

Selt við allar verzlanir og serit með^póstf— •'** 


Meltingarleysi gjörir þig magran og geðslæman. 

Enginn þörf er á að þjást af þeirri veiki til lengdar, þegar 
hægt er að lækna hana með 7 Monks Dyspepsia Cure. 
Þetta meðal læknar og gerir meltingárfæriiv'.hraust. 
Verð 50C. Alstaðar til söju og sent meo pósti. 

Þegar þú engist sundur og saman af 

krampa, sumarveiki kólertr*og^pesskonar, þá tak 
7 MONKS KI-NO-COL; 

heimsins bezta meðal við lausu ásigkomulugi magans. .. 

-Verð 35C. - ^ ÁlstaQar'til.sölu og sent 

með þó&ft frítt éffull bórgun er send 


Þær gjöra þér gott. 

Efþjáistaf harðlífi,uppþembu, magasúr, lifrarveiki 
þátak 7 MONKS PILLS; r 

Beztu familíu pillur. sem búnar eru til. Viðhalda mágv 
anum í góðu og byggingunni í heild sinni. 

Verð 25C. K&upmenji ajlir S-eljíu þær , og. sendar með_ posti 
frítt við móttöku peninganna 


7 Monks’ Company. Box 742 

WINNIPEG, CANADA 





OKTÓBER 


hefir 31 dag 1908 

11 Ál'Sr.M AXl.'DU R 
F 1 | 24. v. sumars 

f 2 

L 3 Pétur biskup Pétursson f. j787 

„y, „Spnur ekkjunnar af N^in, Lúk. 7. 

S 4 16. : s/*éi trín. . ; ■<? - su. 6.30, sl. 6.02 

M 5 

Þ 6 Eldadagari' Tennyson d. 1892 
M 7 Edg“ár Poe d. 1849 

F 8 25. v. sumars; 

F 9 (ý F. tungl 2.34 ’T. j ni”* ! ' ' 

L 10 : , 

•1 • * Vatnssjúki maðurinn, Lúk. 14. x'.i 

S 11 17. s. e. trín. 511.6.43,51.5.48 

M 12 Columbus fann Ameríku 1492 
Þ 13 

M 14 Kalixtusmessa 

F 15 Gregoríská tímataliö innleitt 1582 26. v. sumars 

F 16 J S. kv. 9.06 f. m. 

L I 7 J • ;■ ____ ... • 

Hypjs son er Kristur? Matt. 22. 

S 18 18. s. e.-trín. Lúk-asmessa >■ sm 6.54, sl.5.34 

M 19 í Jónatan Swift d. 1745 
Þ 20 Síra Jón Þorláksson d. 1819 
M 21 Neison d. 1805 < 

F 22 Jón Espólín f. 1769 Veturnætur (af 27. v. s.)i 
F 23 William Penn steig á land i Ameríku 1681 

GORMÁNUÐUR 

L 24 Vetrardaguri.in fyrsti 1. v. vetrar; 

Limafallssjúki maðurinn, Matt. 9. 

S 25 19. s. e.trín. ® N. t. 0.18 f.m. su.7.o5,sl.;5.29 

M 26 

Þ 27 Sírá Hallgrímur Pétursson d. 1674 
M 28 Harward háskólinn stofnsettur 1636 
F 29 

F 30 Gambetta f. 1832 r 

L 31 ReformazíórrLúters-151-7 


2. v. vetrar 















NÓVEMBER hefir 30 daga 1908 

Gormanudur 

Jesús predikar um sælu, Matt. 5. 

S 1 I 20. s. e. trín. (g F. kv. 7.47 f. m. Allraheil.m. 

M 2 I Jenny Lind d. 1887 [su. 7.17, sl. 5.07 

Þ 3 j 

M 4 

F 5 

F 6 | 

L 7 Jón Arason líflátinn 1550 3. v. vetrar 

Konung'smaðurinn, Jóh. 4. 

S 8 21. s. e. tríiv. ©F t.i.29f.m. su. 7.29,51.4.56 

M 9 Skúli Magnússon d. 1794 Edvvard konungur f. 

Þ 10 Lúter f. 1483 

M 11 i Marteinsmessa 

F 12 

F 13 

L 14 Rasmus Kristján Rask d. 1832 4. v. vetrar 

Hinn skuldugi þjónn, Matt. 18. 

S 15 22. s. e. trín. J Síð. kv.5.12 f.m. 5^.7.40,51.4.46 

M 16 Jónas Hallgrímsson f. 1807 

Þ 17 Snez-skurðurinn opnaður 1869 

M 18 

F 19 

F 20 Sir Wilfrid Laurier f. 1841 


L 

21 

5. v. vetrar 



Skattpeningurinn, Matt. 

22. 

S 

22 

23. s. e. trín. 

su. 7.51, sl.4.37 




YLIR 

M 

2 3 ■ 

0 N. tung -1 3.24 f.m. 


Þ 

24 



M 

2 5 | 

Katrínarmessa 


F 

26 



F 

2 7 i 

Grímur Thomsen d. 1896 


L 

28 ! 

Washington Irving d. 1850 

6. v. vetrar 


Innreið Krists í Jerúsaiem, Matt. 21. 

S 29 | 1. s. í jólaföslu. Adventa su. 8.02, sl. 4.31 

M 30 | (i^Fyrsta kv. 3.15 f.m. 







„STOPPID HÓSTANN! a 

Stöðugur kjöltur-hósti boðar 
vanaleg'ast veiklun í lungfun- 
' , ' í ' um. Ef lungun eru veikluð 
þá tak 

„7 Lung Our ® 11 

Bezt þekta maðalið sem menn 
vita af við hósta; hæsþkverka 
sjúkdómum o g tæring. 

„7 MONKS LUNG CURE“. Alstaðar selt á soc. , 

7 Monks’ Company, Box 745, Winnipegf, Canada. 


nafnfræga 

„North West“ Almanakinu 

fyrir árið 1908. 

Það er kver sem er þarflegt. og skemtilegt Ef þú getur ekki 
fengið það hjá kaupmanninum þinum, þá skrifaðtí -okkur og 
vér skulum senda þér það með pósti. 

THE MÁRTIN, BOLE & WYNNE CO. 

Winnipeg, Man. 

(Almanakið er á Ensku, Frönsku, óg Þýzku). t 






1908 


DESEMBER hefir 31 dag 


Ýlir; 


b 

I 



M 

2 

Bardagtnn við Austerlitz 1805 


F 

3 

" 

! 

F 

L 

4 

5 

Mozart d. 1791 

7. v. vetrar 



Teikn á sól og tungli, Lúk. 21. 

j 

S 

6 

2. s. í jólaföstu su 

8.12, sl. 4.27 

M 

7 

(v) Fult t.3.15 f.m. .. Jón Sigurðsson d. 1879 

Þ 

8 

Maríumessa 


M 

9 

Milton f. 1608 


F 

L' 

10 

Alexander Dumas sr. d. 1870 


I 

L 

I I 

I 2 

Skúli Magnússon f. 1711- 

'viW' i 

8. v. vetrar 



Jóhannes T böndum, Mátf.' rí 7 


S 

J 4 

3. s. í jólaföstu su 

8+1^^ sl. 4.26 

M 

14 

George Washington d. 1799 . 


Þ 

15 . 

^'S.kv. 2.43 f.m, 


M 

16 

Imbrudagar. Saéluvika ~ ' 

!t : uK 

F 

17 


■ 

F 

18 

\ - . . 'Vr 

■ h 

L 

*9 


4 9 i- v. vetrar 



Vitnisburður Jóhannesar skírara, Jóh. 1 . 

S 

20 

4, s. í jólafóstu 

SU. 8 :‘ 24 ^;Sl. 2 . 27 

M 

2 1 

t .. ... . 

a- v» •'•- 

Þ 

22 

Sólhvörf; skemstur dagur 

MORSUGUR 

M 

2 3 

Þorláksmessa ^ N. t. 5.21 f. m. 

Vaíúia 'w'isÍÍa-'M. 

; ,1 2 ~V jj t ^ 

F 

2 4 

Aðfangadagur jó!a. Nóttin helga 

.$■■*.*?!$ 3FW'-,. 

F 

2 5 

Jóladagur 

. 4 ?*• ’ J ■' 

L 

26 

Annar í jólurn 

io. y.i.vetrar 



Símon og Anna, Lúk. 2. 


S 

27 

S. milli jö.Ta og nýárs 

su. 8.28,51.4.31 

M 

28 



Þ 

29 

(^F. k > \>. 11, i t f. m. Gladstone f. 

1809 

M 

30 

Bjarni Thórarensen f. 1786 


F 

31 

Gamlársdagur 






Þa5 er enginn sársauki 

Orðið ,,tilfinning“ er á viti bygt, en að „finna til sárs- 
auka “er vitleysa, ef að þú brúkar 



,,Hún er góð. — Berðu hana á þig“. 

Góður vinur í vasa, et' þú meiir þig. Ekkert heimili trygt 
án hennar. 

7 MONKS’ OIL seld alstaðar á 25C. glasið, 

6 á $1.25. 

Ekkert er búið til sem ,,jafnast við hana“. 

Eftirlíking ómögu eg. 

7 MONKS' COMPANY Aðaleigendur 

Box 742. Winnipeg, Canada 


H E F I R Þ U 

K V E F ? 

Það gerir ekkert 
til hverskonar nef 
hefir. 

Alls konar nel geta fengið kvef og stíflu. Nú vita menn 
loksins, að til er lyf við öllum nef-sjúkdómum — það er. 

„7 MONKS’ CATARRH CURE“ 

Andremma kemur al|-oftast af kvefi. ,,7 MONKS' CAT- 
ARRH CURE“ eyðar henni með öllu. 

Þurt nasakvef með verk I augnabrúnum og enni. Þetta 
læknar ,,7 MONKS' CATARRH CURE“. 

Rautt nef. Það hafa margir haust og vor „7 MONKS 
CATARRH CURE“ læknar það. 

Við langvarandi nasakvefi þarf að taka inn „7 Monks 
Ton-i-cure og brúka útvortis ,,7 Monks Catarrh Cure“. 

Verð 50C. 6 á $2.25. Fæst hjá öllum kaupmönnum. 

7 MONKS' COMPANY. Aðaieigendur. 

Box 742 Winnipeg, Canada. 


þú 









FRIÐJÓN FRIÐRIKSSON 





14. ár. 


1908. 


ALMANAK 


Winnípeg, Canada. 


Friöjón Friðriksson 

LESTIR rrienn, senl nokkura Vt&kynningu hafá 
haft af vestur-íslenzku þjóölífi, munu kannast 
við Friöjón Friðriksson. Hann hefir veriö 
höfðitigi í liði þeirra síöan á fyrstuáruin. Hann 
er einn þeirra rnanna, er mann ávalt rekur 
minni til, ef fundum á annað borð hefir borið 
sanian. Og sú endurminning verður með hin- 
um hugljúfustu, sem maður ber tneö sér. Því sé þaö 
sannnefni um ti'okkurn manti, er vér höfum mætt á lífs- 
leiðinni, að hann sé hvers manns hugljúfi, veröur naumast 
á móti þvl borið'af nokkurum, sem honum hefir kynst, aö 
það einkunnarorö hæfi honum flestum mönnurn öörum 
betur. Hann er maður svo gæfur oggeðprúður, aö það 
fer þegar að liggja vel á hverjum þeim, sem átal við hann. 

Fyrir margra hluta sakir, hefir hann verið einn allra 
einkennilegasti maður í hópi Vestur-íslendinga og með 
þeim, sem mest hefir kveöið aö bæði á mannfundum, í 
heimahúsutti og í afskiftum af öllum félagsmálum. Hann 
er nú orðinn nokkuð roskinn maður, hættur kaupsýslu og 






22 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


seztur í helgan stein, svo þaö á vel viS, að ritaSur sé af 
honum dálítill þáttur í safninu til sögu vestur-íslenzkra 
landnámsmanna. 

FriSjón FriSriksson er fæddnr 21. ágúst, 1849 á Hóli 
á Melrakkasléttu í Þingeyjarsýslu. FaSir hans, FriSrik 
Jónsson frá SnartastöSum í Presthólahreppi, bjó þar þá. 
ForfeSur þeirra feSga höfðu verið bændur í Núpasveit og 
Axarfirði, dugnaðar og atorkumenn, og svo vel kröftum 
búnir, aS þau munnmæli gengu í ættinní, að á drauga og 
:ufturgöngu öldinni hefSi ekki yeriS til nokkurs aS gjöra 
þess konar sendingar á hendur þeim; þeir hefði tekið svo 
hraustlega viS slíku íllþýSi, er það varð á vegi fyrir þeim, 
aS ekki voru þeir ðnáSaðir oftar. 

B.ræður Friðjóns voru þrír, Árni, Olgeir og Friðbjörn 
og eru allir enn á lífi, tveif þeirra bændur r Argylebj'gð, 
en Árni fluttur meS fjölskyldu sína vestur á Kyrrahafs- 
ströod. . Systirr eiga þeir bræSur eina,: sem e.r gift kona í 
Argyle, og aðra gifta á íslandi. . Þrjú sysíkini þeirra dóu 
ung. Friðrik faSir þeirra var tvígiftur og eiga þáu syst- 
kini eina hálfsystur, vestur á Kyrrahafsströnd. FriSrik 
Jónsson bjó einnig á Sjóarlandi og Kúðá í Þistilíiröi... liftir 
þaS flutti hann inn í Eyjafjörð. Var hann eitt ár ráðs- 
maður meS Eggerti Gunuarsyni á Syðra-Laugalandi á 
Staðar-bygð, þegar kvennaskólinn-.var . stpfnaSur þar og 
mikill búskapur rekinn.um leiS. SíSar yar hann á Skipa- 
lóni, Kálfskinni og Akureyri. Þar mun hann hafa verið 
ein fvö, þrjú ár. Fyrri konu.sina misti hann, er hann bjó 
á KúSá. ú , ' ’ ... imiv ‘. 

Móðir FriSjóns hét Þórhildur og ,var dóttir FríSriks 
Árnasonar, bónda á Núpi í AxarfirSi. Var . FriSrik, faðir 
hennar, í fóstri mei ÞórSi sýslumanni BjöHnssynisj í Garði 
í ASal-Reykjadai. ’ Kona hans hét GuSný Björnsdóttir. 



ALMANAK 1908. 23 

Var hún komin íif þeim Arngrími sýslumanni og Hrólfi 
sýslumanni sterka. 

FriBjón ó!st upp með þeim foTeldrum sínum á Hó!i 
og' Sjóarlandi, þangað til hánn var 18 vetra, Réðst hann 
þá til Ágú'sts stúdents Jónssonár, sonar-sonar síra Jóns 
lærðaá Möðrufélfi; bjó hatin á Ljótsstöðum í' Vopnafirði. 
Með : honum var hann eihn vetur við nám. Síðar var 
hann tvo r vetrarkafla með síra Gunnari Gunnarsyni á 
Saúðanési og fekk tilsögn í allmennum fræðum. Má geta 
næíri, að harm hefir haft gott af að vera á ' vegum þess á- 
gætis manns' og njóta tilságnar hans. Á sumruqi var 
hann ýmist í kaúpatnensku eða við verzlan í Þórshöfn og 
Raufarhöfn á spekúlanta-skipum. Urn þetta leyti fekst 
hann líka nokkuð við barUakenslu', því aldrei var hann 
‘svo,að hann hefði ekki eitthvað fyrir stafni. Árm 1871-72 
var hann ’skrifari á Eskifirði hjá Valdimar sýslumanni 
Olivarius og Jóni Jöhnsen, ÁsmuníJssytii'frá Odda, eftir 
að hann tók við sýslunni. Haustið 1872 fór Friðjón að 
Harðbak á Melrakkasléttu og var þar næsta vetur. En 
sumarið 1873 réðst hann til Ameríkufaraf og var þá ný- 
kvæntur. - 1 - 

• Það var fyrsti stór-hópurinn, sem fór frá íslandi ti! 
Ameríku og var í'honum margt gervilegustu manna úr 
Þingéyjar og Evjafjarðarsýslum. Þar var Ólafur Ólafsson 
frá Espihóli, Hallgrímur Gíslason frá Rútsstöðunr, Fétur 
Thorlacius frá Stokkahlöðum, Þoriákur Jónsson frá Stóru- 
tjörnum í Ljósavatnsskarði, Baldvin Helgason frá Gröf á 
Vatnsnesi í Húnavatnssýslu, Stephan G. Stephansson’, 
skáldið, Jakob, Sigurðsson Eytjörð frá Kristnesi, Eiríkuf 
Bergmann frá Syðra-Laugalandi, Jón Þórðarson frá Skeri 
við Eyjafjörð, þau skáldin Sigurður Jóhannesson og 
Kristinn Stéfánssón, Baldvin L. Baidvinsson, ritstjóri, ög 
Árni Friðfiksson, bróðir Friðjóns.* Með þessum hópi má 

*) Asamt ýmsum fieiri, sbr. Almanák 1900Í 



2 4 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


svo að orði kveðs, að útflutning’íir hefjist frá Íslandí til 
Kanada. Þar voru þá eigi aðrir íslendingar, syo kunnugt 
sé, en Sigtryggur Jónasson. 

Gufuskipið, sem flutti hóp þenna til Skotlands, hét 
Queen, og hafði verið sent til íslands til að flytja þaðan 
hesta og sauði. Má nærri geta, að fremur hafi verið 
Óvistlegt^ fyrir fólk, ekki sízt konur og börn, innan um 
þann flutning. Enda kvað svo ramt að, að einn af helztu 
hvataihönnnm til fararinnar, Páll Magnússon, á Kjarna í 
Eyjafifði, sem airáðinn var til flutnings af landi burt með 
fjölskyldu sína, þóttist til þess neyddur að hverfa frá með 
sig og síná; svo ilia léizt honum á farrými það, sem hon- 
íim var ætl'að. En næsta \etur veiktist hann og dó. Yar 
hann höfðingi mikill í sveit og hinn ágætasti maður. 
Starfaði hann töluvert að útflutningum síðustu ár æfi 
sinnar og gaf út blað, sem nefnt var Ameríka,með upplýs- 
ingum um land og landshagi fyrir vestan haf. 

Þrátt fyrir lélegt farrými gekk ferðin til Skotlands 
siysalaust, þó aðbúð væri siæm. Eingin veikindi kprnu 
upp á leiðinni og einginn dó og má það merkilegt heita. 
Frá Akureyri var farið 5. ágúst 1873 og má það mikill 
merkisdagur heita í sögu íslénzkra útflutninga til Ameríku. 
í hópnum munu hafa verið 165 manns alls. Ffá Skot- 
landi vár farið með skipi Allaniínunnur, MANiTOBAN,og til 
Quebéc var komið séint í ágúst (20.—25.). Þaðan var 
haldið til borgarinnar Toronto og svo nokkurn veginn 
viðstöðulaust norður í Muskoka-hérað. Nokkurir úr hópi 
þessum settust þar að og námu lönd nokkurar mílur aust- 
an við smá-bæ þann, sem Rosseau nefnist. Aðrir höfðu 
þar litla dvöl og var Friðjón í þeirra tölu. Þeir Ólafur 
Ólafsson, Jakob Eyfjörð, Jón Thórdarson, Skúli og Hdll- 
dór Árnasynir, seinna bændur í Argyle, fóru með Frið- 
jóni suður til Bándaríkja, eftir að hafa unnið við sögunar- 



ALMANAK 1908. 


2 5 


rnylnu og vegagjörð í Parry Sound. Var ferðinni heitið 
til bæjarins Milwaukee, þar §em þeir voru Stórutjarna 
feðg'ar, Haraldur, Páll og Þorlákur Jónsson, ásamt 
ýmsum fleirum, er þangað höfðu haldið rakleitt um 
sumarið. Höfðu þeir lauga útivist á vötnunum og komu 
ekki til Milwaukee fyrri en 6. nóvember 1873. Þar var 
Friðjón á gistihúsi fyrstu nótt. 

Daginn eftir fór hann að skima í kring um sig í borg- 
inni og vita hvers hann yrði áskynja. Var hann þá ekki 
áhyggjulaus um hagi sína, því þegar hann hafði goldið 
næturgreiðann á gistihúsinu, átti hann ein 15 cent í vasa. 
Var hann nú þarna staddur í ókunnu landi með konu sína 
og vissi nú ekki í hverja átt hann skyldi snúa sér. Loks 
er hann gekk eftir strætinu til að skoða sig um, kom hann 
að húsi einu, þar sem hnnn sér íslenzk föt hanga á stagi 
úti. Maður nokkur stóð fyrir dyrum, er hann þóttist 
kenna að væri íslendingur. Varpar hann á hann kveðju 
sinni; er honum svarað á íslenzku og vel tekið. Er hann 
leiddur í stofu og tekinn tali. Hann litast um í stofunni 
og kemur auga á sæng eina þar í horni; var maður í 
sænginni, er snýr sér upp í horn og sefur. Eftir litla 
stund vaknar hann og snýr sér fram. Þenna mann þekti 
Friðjón þegar. Var það einn samferðamanna hans frá 
íslandi, Eiríkur Bergmann. Var hann einn þeirra,er suð- 
ur höfðu haldið rakleitt með síra Páli Þorlákssyni, er hann 
mætti hópnum í Quebec,og farið með 40—50 manns suð- 
ur til Bandaríkja með sér. En allur var hópurinn, eins 
og áður er á vikið, 165 manns, er farið var frá Akureyri. 
En á leiðinni snður lenti þessi hópur í járnbrautarslysi og 
hafði Eiríkur meiðst nokkuð á fæti og lá nú í þeim 
meiðslum, þó ekki væri stórvægileg. Var hann undir 
læknis umsjá að fyrirmælum járnbrautar-félagsins og upp 
á þess kostnað. 



26 


ÓLAFUR s. thórgeiiísson: 


Eftir dálitla stund kemur læknir þessi inn,að vitja utn 
sjúkling'inn. Hét hann dr. Martin, hinn manhúðlegasti 
maður, bg gazt Friðjóni þe'gar sérlega vel að honum. 
Þáb þótti berá vel í veiðar, að Friðjón vár' kominn, því 
fremur vár lítiS um kúrináttu enskfár tungu hjá þeirn, sem 
fyrir voru. En Friðjón kunni þegar ensku töluvert, er 
hann fór af íslandi, hafði ,,túlkað’“ á leiðin'ni hið helzta, 
sem með þurfti, og æfzt nokkuð í áð tala þær fáu Vikur, 
serri Hann nú var búirin að vera í landi. Þótti mönnum nú 
vænt um, að hanri skyldi kominn og getá tálað við lækn- 
íriri fyrir hönd þeirra, er þarna vöru. Þegar lækniririri 
varð þess var, að liánn kunrii aðtmæla eriska tungu, tók 
hann hann tali og fór að spyrja hann um hagi hans og á- 
stæður. Friðjón kvaðst hafa komið þángað til borgar- 
innar kveldinu áður ög vera riú að skýgnást um og vita, 
hvort hanri rnuni nokkuð geta ferigið að gjöra. Vissi 
hann vel, að örðugt var um atvinnu, því bankahrun og 
peningaekla var mikil i landi um þessar mundir og at- 
vinnubrestur mjög tilfirinanlegur. Kom þar samt, að 
dr. Mártin þessi bauð horium til sín áð fara, ef hann vildi. 
Kvaðst hann ekki geta goldið honum laun, en húsáskjól 
og fæði skyldi hárin láta honum í té, svo eitt gengi yfir þá 
báða. Tók Friðjón boðinu með þökkum, en tjáði lækni 
að hárin væri kvæntur maður, og eitt yrði yfir þau hjóri 
bæði að ganga. Glottí þá dr. Martin við og maslti, áð éf 
konunni sinni litist ekki lakar á konuna háns, en sér lítist 
á hann, myndi hún sjálfsagt taka við henni !íka. Áður 
kveld var komið þenna sama dag, var Friðjón kominn 
með konu sína til þeirra læknishjónanna. Var læknirium 
sérlega hlýtt til fslendinga, því með horium hafði áður 
verið íslendingur einn um tíma, Jakob Pálsson, stúdent 
frá latínuskólanum í Reykjavík, sem orðið hafði síra Páli 
heitnum Þorlákssyni frá Stórutjörnum''samferða tii 



ALMANAK 1908. 


27 


Air.eríku 1872 og' lagði fyrir sig læknisfræði. En hann 
var bilaður á heilsu og varð yfirkominn af berklaveiki um 
það leyti hann var með dr. IMartin, Varð hann þá aö fara 
frá honum og leggjas-t inn á.spítala, þar sem hann mun 
hafa dáið árinii effir (1874). Þóttist nú læknirinn, sem 
verið hafði-jjakob hinn bezti og saknaði hans, góður af að 
hafa fengið Friðjótj í stað hans. 

Þarxja voru þait lijón nú um veturinn. Kú og hest 
hafði Jæknirinn á stalli . og varð Friðjón að gegna fjós- 
störfum, og lí.ta eftir.þörfum heimilisins. Það kom sér 
vel fyrir Friðjón, að hatin^kunni nokkuð dönsku, því 
læknirinn gengdi læknisstörfum að allmiklu leyti með 
Dönum og öðrum Norðurl.-mönnum,en all margt þeirra var 
í þorginni. Hafði hann Frjðjón með sér til að túlka, þeg- 
ar hann var að yitja sjúklinga þessara, sem lítið eða alls 
ekki kunnu að mæla e.nska tungu. Áuk þess hafði Frið- 
jón bókfærslu alla á hendi fyrir lækninn. Svo leið 
veturinti. .. 

Enn um vorið réðst hann tii kaupmanns eins þar í 
borginni fyrir búðarmann. Fekk hann þá 7 dali um 
vikuna og. þótti það gott kaup. Voru þeir Ólafur Ólafs- 
son þá í ,samlögum með að taka hús til leigu og bjuggu 
þar báð.ir, Þarna var Friðjón þangað til í lok ágústmán- 
aðar um sumarið. Fór hann þá austur til Toronto og tók 
að vinna þar á skógerðarverksmiðju. Þeir Baldvin L. 
Baldvinsson og Árni Friðriksson höfðu verið þar frá því 
haustinu áður. 

En í janúar 1875 fluttist Friðjón þaðan og til Kin- 
mount; tók hann þar við verzlan fyrir Sigtrygg Jónasson, 
eins og frá er sagt í þættinum um hann. Þar var hann 
þangaó til um haustið,að lagt var af stað frá Kinmount og 
vestur til Manitoba í því skyni að nemaþarlönd og stofna 
alíslenzka nýlendu, þar sem íslendingar gæti verið út af 



28 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


fyrir sig- og- noti8 þjóðernis síns sem bezt. Þaö háutít fór 
Sigtryggur til íslands í umboði DoMiNiON-Stjórnar, af 
því kunnugt var um vestUrfararhug mikinn, sem ríkti 
víðs vegar um land um þessar mundir. 

Veturinn 1875 hufði komið til Kinmount maður einn 
að nafni John Taylor í eins konar heimatrúboðserindum. 
Kyntist hann Íslendíngum og Iét sér þegar mjög ant uiii 
þá. Gjörðist hann hvatamaður þes5,að leitað var hjálpar 
hjá Kanada-stjórn handa íslendingum til flutnings vestur 
til Manitoba; einnig var sótt um styrk-véiting hánda þeim 
til að byrja þar búskap. Þegar lagt var af stað vestur, 
slóst hann í för sem umboðsmaður stjórnarinnar. 

Fór hópur þessi vestur með iárnbraut tíl Sarnia, en 
meðgufuskipi frá Sarnia til Duluth. Þaðan fór hann með 
Norður-Kyrrahafsbrautinni til bæjar þess í Minnesota, 
sem Fisher’s Landing nefndist. Liggurhann við Rauðará, 
skamt suður af Grand Forks í Norður Dakota. Þarna í 
Fisher’s Landing voru næstu járnbrautarstöðvar við 
Winnipeg, svo ekki var alveg eins greiðfært á mfllí og nú 
er orðið. Frá Fisher’s Landing var farið águfubát noró- 
ur eftir Rauðará. Við mynni Assinhiboine-áriunar var 
numið staðar og lagt að landi. Hafði sú fregn borist 
norður, að von væri heilmargra íslendinga að sunnan. 
Múgur og margmenni hafði því safnast saman, þarna nið- 
ur við ána, til þess að sjá íslendinga, sem margir þóttust 
vita heilmikil deili á, þó aldei hefði þeir séð þá. Ruddást 
margir með ákafa fram á bátana og spurðu : ,,Hvar eru 
íslendingar? Sýnið okkur íslendinga !“ John Taylor 
varð eðlilega fyrir svörum, benti á fólkið, sem þarna Var á 
bátnum, hér um bíl 200 manns, og sagði : ,,Þetta eru 
íslendingar! Þarna getið þið séð þá !“ En eng-inn 
trúði. Menn áttu von á fólki, alt öðru vísí útlits en þetta. 
,,Víð vitum hvernig íslendingar eru í hátt,“ sögðu þeir. 



ALMANAK igo8. 


2 9 


,,Það eru menn lágvaxnir, svo sem fjögur fet á hæö, 
fremur gfildvaxnir ogf þreknir, með langt hár kolsvart, 
býsna-líkir Eskimóum. Þetta eru engir íslendingar; 
þetta eru hvítir menn.“ Gamli John Taylor varð hálf- 
ráðalaus, en sagði þó með góðlátlegu glotti eins og hon- 
um var títt: ,,Þetta fólk hitti eg austur í Ontario-fylki, 
Þatigað var það nýkomið frá íslandi. Þar efaðist enginn 
um, að það væri Íslendingar, og eg er nú hingað kominn 
með þá í þeirrl traustu trú, að það sé ekta islendingar. 
En auðvitað getið þið trúað, hverju sem ykkur sýnist. “ 

í hópi þessum, sem nú vartil Winnipeg kominn, voru 
hér um bil 200 manns. Var þá komið fram uni miðjan 
október (16. okt) og veður farið að kólna. Þar sem nú 
ferðinni var heitið út í óbygðir niður við Winnipeg-vatn, 
fundu allir til þess, hve áríðandi var að flýta ferðum sem 
allra-mest. Nokkura daga mátti þó til að nema staðar í 
Winuipeg til að kaupa nauðsjmjar. Fundu þá allir til 
þess, hve efni voru lítil, enda hefir fátæktin sjaldan verið 
ömurlegri í sögu íslendingsins, en einmitt þarna, er blá- 
snautt fólk, klæðiaust og allslaust, ætiaði að leggja upp 
út í óbygðir, þar sem ekkert skýli var eða þak yfir höfuð, 
einmitt í vetrar-byrjan. En til allrar hamingju hafði Kan- 
ada-srjórn lánað þó nokkurtfé til vöru og nauðsynjakaupa 
og var því nú varið, sem bezt mátti, áður lagt væri af 
stað. 

Sex flatbátar voru keyptir, til að flytja fólk og farang- 
ur. Voru flatbátar þessir stórir kassar, 36 til 40 fet á 
lengd, en 16 fet á breidd og full 6 fet á dýpt, með þiljum 
yfir að meira og minna leyti; það voru eins konar ferhyrnd- 
ir dallar, nema hyað lengdin var meiri en breiddin. Voru 
tveir og tveir þeirra tengdir saman, en ár höfð að stýri 
framan og aftan og voru stýrimenn tveir, sinn við hvora 
ár, og urðu þeir að verða samtaka. Létu þeir berast fyrir 



3 ° 


ÓI.AFUR s. Thorgeirsson: 


straumi ofan í árósa, eða þangfað, sem áin tekur að gfrein- 
ast í kvíslir. Þar var þá gufubáturinn Colvillf.. Hann 
var eign Hudson’s flóa félagsins og var eini báturinn, sem 
þá var til á vatninu. Dró hann flatbátana eftir sér niður 
á WiLLOW-höfn svonefnda, skamt suður af því, sem 
Gimli-þorp nú stendur. 

Þá var komin 22. október, er þangað var komið. 
Sama kveld var farið að skoða sig um og hyggja að, hvar 
byggilegast væri, og leizt mönnum bezt á blettinn, þar 
sem Gimli-þorp nú stendur. Mun Ólafur Ólafsson frá 
Espihóli fvrstur hafa stungið upp á nafninu. Meðan ver- 
ið var að byggja hafðist kve'nfólk og börn við á bátunum 
á nóttum. En karlmenn sváfu í leðurtjöldum, sem Indí- 
ánar nota, úr vísundahúðum. Byggingarefni var nóg, 
því ströndin var öll vaxin þéttum espi-skógi. John Tay- 
lor var nú sá, sem helzt réð fyrir, þar-sem hann var full- 
trúi stjórnaririnar. Hann var mannúðar-maður hinn 
mesti og míelti svo fyrir, að fyrst væri skýlum komið upp 
yfir aumingja og lasburða fólk; þótti sú fyrirskipan: bera 
vott um mannúðarþel og fyrirhyggju. 

Fyrst af öllu var samt bjálkahús all-mikið gjört yfir 
varning þann, sem keyptur hafði verið í Winnipeg. En 
er honum h ifðiverið ko.nið þar svo fyrir, að óhult þótti, 
var tekið að gjöra smá-íbúðarskála. Má nærri geta, að 
ekki hafi þeir verið sérlega reisulegir. Með alt gjörðu 
menii sig ánægða, gæti það að eins heitið, að þar hefði 
þeir þak yfir höfuð sér. En þar sem allir áttu að vinna í 
félagi, gekk verkið, sem var all-mikið, svo seint, að til 
vandræða horfði. Drógu margir sig í hlé og vildu kom- 
ast hjá að leggja nokkuð á sig. Kvað svo ramtaðþessu, 
að skynsömum mönnum kom saman um, að aldrei myndi 
verk þetta vinnast, ef félagsvinnu þessari yrði haldið á- 
fram. Varð Friðjón Friðriksson til þess, að sýna Taylor 



ALMANAK 1908. 


3 ' 


fram á þetta. Bágt átti hann meS aS skilja, aS þetta væri 
annaS en kenjar einar. Trú hafSi hann svo mikla á mann- 
kostum íslendinga, aS hann var næsta tregur til aS trúa 
þessu um þá. Samt sem áSur lét hann sér aS lokútn 
skiljast, aS bezt væri, aú hver færi sem fyrst aS byrja á 
húsagjörS fyrir sjálfan sig, Þegar þaS ráS var tekiS, fór 
húsagjörSin aS ganga miklu fljótar, án þess nokkur liSi, 
og síSast var fyrir öllum séS. 

Af hópi þeim, sein kom til Winnipeg urSu nokkurir 
þar eftir og leituöu sér atvinnu. EitthvaS nálægt 160 
manns mun hafa fariö ofán til Nýja-íslands. Fjöldinn af 
því var efnalaust fólk, eins og áður var tekiS fram. HefSi 
ekki stjórnin hlaupiS undir bagga, er óvíst hvernig fariS 
hefSi um afkomu fólksins ÞaS eru fremur litlar líkur til, 
aö þaS hefSi haldiS í sér lííi yfir veturinn. En stjórnin 
haföi fyrst og fremst kostaS 2,500 dala til feröarínnar 
austaii frá Ontario-fylki. í Winnipeg munu vörur hafa 
veriö keyptar fvrir svo sem annaS eins (2,500). Og seinna 
bætti stjórnin við um veturinn, svo allur mun styrkurinn, 
sem þessum hópi var veittur, hafa numíS um 12 þúsund 
dala. Veitti þó ekki af, aö fólkiS hefði nóg af aS lifa. 
Nokkuru af fé þessu var variS til aö kaupa veiSiáhöId og 
útsæSi til næsta vors. 

Nákvæmir reikningar voru haldnir vfir allar þessar 
styrkveitingar. Var John Taylor sá, sem öllu réS unt 
þær. En aöstoSarmaður hans viS útbýting stjórnarláns- 
ins og reikningsfærslu alla var FriSjón FriðriksSon. Þéir 
reikningar voru allir lagðir fram um vorið og yfirskoðaSir 
af Ólafi Ólafssyni frá Espihóli, Jakobi Jónssyni frá 
Munkaþverá og Jóhannesi Magnússyni frá Dögurðarnesi. 
Um veturinn höfðu menn enga kú og engan kjötmat, 
nema skógarhéra-kjöt, vísunda-kæfu (pemmican) ög salt- 
aS fieski. Einstöku maSur komst upp á að veiða fisk upp 
um ís. 



32 


ÓI.AFUR s. thorgeirsson: 


Um vorið 1876 fór Friðjón að verzla upp á eigiri 
spýtur. Fremur mundi flestum hafa þótt þáð lítill höfuð- 
stóll, sem hann hafði, til að færast slíkt fyrirtæki i fang, 
jafn-miklir örðug'leikar og voru því samfara. Hann hafði 
komist yfir eina 50 dali, meðan hann .var áustur frá og 
haft með sér. Hafði hann þá óeydda um vórið. En síð- 
an hann kom um haustið hafði hann kynst ýmsurri kaup- 
sýslumönnum töluvert og viðskiftalífi landsins. Hann 
haföi verið fyrir framan uni vörukaup, vár kttnnur öllum 
þörfurn fólksins og hafði unnið sér bæði tiltrú þess óg til- 
trú innlendra manna, sení við káupsýslu voru riðnir. 
Honum varð því vel til, er hann leitaði til þeirra með að 
fávörur til verzlunar sinnar, þó lítið hefði hann fé í boði. 
Mun vörumagn það, sem hann byrjaði verzlan sína fneð, 
hafa verið upp á 2—3000 dali. Varð hánn að gefá hand- 
veð fyrir því, sem hanri gat ekki goldíð þegar í stað. En 
er að skuldadögum kom, hafði hariri oft ekki fengið riéma 
lítið fé upp í það, sem hánn átti að gjalda. Varð hann þá 
oft að fara fótgangandi til Winnipeg, rúmar 60 nrílur, og 
það í mikilli ófærð og vondum veðrttm til að færa lánar- 
drotnum sínum það fé, sem hantt hafði. Gjörðu þeir sig 
Oftast nær ánægða ineð það, sem hann færði þeim, hversu 
skamt sem það hrökk til fullrar skuldalúkningar. Og 
einlægt sáu þeir um, að hann hefði nógar vörur, til að 
fleyta verzlan sinni áfram. 

Haustið 1876 sendi stjórnin mælingamenn vestur til 
að mæla út vegarstæði eftir allri nýlendunni frá norðri til 
suðurs og gjöra braut gegn um skóginn. Var það mikið 
verk, því þykkum skógi varð að ryðja af brautarstæðinu 
öllu, Við þessi störf fengtt margir merin atvinnu, enda 
veitti ekki af, því mjög voru menn að þrotum komnir að 
efnttm til, sem ekki var að furða, þar sem þetta var eina 
atvlnnan, erboðist hafði, síðan fólkið kom til nýlendunnar. 



ALMANAK 1908. 


33 


Alt var þetta unniS undir umsjón þeirra John Taylor’s og 
maelingamanns stjórnarinnar. En þeir fengu Friðjón 
Friðriksson til aö yera gjaldkera fyrirtækisins. Sömdu 
þeir svo um við hann, að hann skvldi gjalda verkamönn- 
um helming kaups í peningum, en hinn helminginn mætti 
hann gjalda þeim í vörum, með verði, seni þeír áliti sann- 
gjarnt. Hlynti þetta töluvert að verzlan hans með ýmsu 
móti. Mest var ttfn það vert, að peningar kómu á þeilna 
hátt inn í nýlenduna, sem ekki voru til áóur, og verzlanin 
þurfti á-að halda, því ekki er gott að halda verzlan við 
lýði, þfegar engir peningar eru í aðra hönd og engar bú- 
skapar-afuröir heldur, er hægt sé að koma í verð. Það 
var í hag verzlunarinnar, að hann gætti þess, að selja ekki 
vörur sjnar hærra verði en sömu vörur voru seldar í SeÞ 
kirk, þó lengra væri að flytja þær alla leið til Gimli. En 
Selkirk var næsta kauptún við nýlenduna, þar sem eðli- 
legt hefði verið fyrir nýlendumeiin að verzla, ef þar hefði 
verið hægt að komast að betri kaupum. En þar sem það 
var ekki, keyptu menn nauðsynjar sínar allar hjá Friðjóni 
Friðrikssyni, -— eins fyrir þann hluta kaupsins, sem þeim 
hafði verið goldinn í peningum. Eins jókst verzlan hans 
að stórum mun, þar sem um 15 hundruð manns komu frá 
íslandi sumarið 1886 til nýlendunnar og settust þar að. 

Bóluveturinn 1886—7 var Nýja ísland einangrað frá 
umheiminum, svo sóttin bærist eigi út um landið, Var 
vörður settur suður af nýlenduiini, fyrir sunnan læk þann 
er Boundary Creek nefnist við braut þá, er stjórnin haf?i 
gjöra látið. Nokkuru síðar \ ar annar vörður settur miklu 
sunnar, 6—7 mílur norður af Selkirk-bæ og átti hann að 
vera í vegi fyrir allri umferð eftir ánni. Vörður þessi var 
látinn standa þangað til í júnímánaðarbyrjan. Var veikin 
þá um garð gengjn fyrir nokkuru, en sótthreinsan ekki 
verið látin fara fram og þótti mönnum það dragast miklu 



34 


ólafuR s. thorgeirsson: 


lengur en góðu hófi'gengdi; Menn sátu þarna teptir óg 
fengu 1 enga björg sér veitt, ekki ieitað sér atvinnu eða náð 
því til sín, sem mest vanefnaði um. Vörur voru fluttar 
frá Winnipeg upp að verðinum; en þangað voru þær aftur 
sóttar af nýlendumönnum. Loks kóm leyfi um, að vörð- 
urinn skyldi hafinn. Brá John Taylor þá við og tók sér 
far með gufubátnunr Lady Ei.len; Var ferðinni heitið til 
Winnipeg til að kaupa þar jarðepli til útsasðis og alls kon- 
irr garðfræ, er sá átti. En langt var komið fram á sumar, 
svo í eindaga var komið méð sáning alla. En þegar hann 
kemur upp að verðinum við ána, hefir leyfið um að hefja 
vörðinn aftur verið numið úr gildi, svo hanti fær ekki með 
nokkuru móti að halda lengra. Varð hann að snúa heim 
aftur sár í skapþog þótti nú allar bjargir bannaðar. Kom 
hann í dagrenning til Friðjóns Friðrikssonar og þóttist 
hrakför farið hafa. Var hann næsta angurvær og spurði 
FYiðjón til ráða. Kvaðst Friðjón ekki kunna annað ráð 
vænna, en að reynt væri að komast gegn um vörðinn 
með einhverjum brögðum, það Væri ávalt skylda manna 
að bjarga lífi sínu. John Taylor bað hann blessaðan 
freista, ef hann sæi til þess nokkura vegi. Gjörði Friðjón 
þess kost, svo framarlega hann fengi fé og fararefni. 

Hann leggur nú af stað gangandi, því ekki var um 
annað að gjöra. Grun hafði hann um, að vörðurinn við 
iækinn hefði enga vitneskju fengið uni, að leyfið til að 
hefja hann væri afturkallað. Þóttist hann vita, að bréf 
til varðmannaforingjans þar, sem nýkomið var til Gimli frá 
stjórninni, væri þess efnis. En ekki er þess getið, að 
Friðjón þætti nauðsyn til bera að færa þeim bréfið. Hann 
var verðinum kunnur; hafði eitt sinn fengið áður að fara 
til bæjar í nauðsynja erindum; en þá höfðu föt hans verið 
vandlega sótthreinsuð og síðan hafði hann ekki komið 
nálægt bóluveiku fólki. Hann skýrir verðinum frá ferðum 



AI.MANAK igo8. 


35 


sínum og erindum o g þeir sjá engfa ástæðu til a8 hefta för 
hans, þar sem vöröurinn se hafinn. Hann heldur því 
leiðar sinnar, þang'að til hann kemur upp að Nettle Creek. 
Þar veröur hann engra var nema tveggja Indiána kerlinga, 
sem votu þar meö báta sína. En þegar þær verða þess 
áskynja, aö þarna sé íslendingur kominn úr nýlendunni, 
veröa þær dauöhræddar við veikina og leggja bátum sín- 
um út á miöjan lækinn, en þverneita aö ferja Friðjón yfir. 
Kallar hann þá til þeirra all-myndugur í máli, og segir 
þ_‘im, aö ferji þær sig-ekki yfir lækiun, þegar í staö; geti 
svo fariö, aö allir nýlendumenn komi í herskáum huga og 
muni Indíánar þá falla bæði fyrir vopnum þeirra og veik- 
inni. Skipar hann þeim í nafni h i n tl a r m i k 1 u 
m ó ð u r — drotningarinnar — að ferja t sig tafarlaust 
yfir. Skaut þeim þá skelk allmiklum í bringu og reru 
með hann á báti sínum eigi að eins yfir lækinn, heldur 
langan spöl upp eftir ánni. 

Eftir þetta gekk erindið greiölega. Friöjón keypti 
ein 300 bushel af jarðeplum til útsæðis handa nýlendubú- 
um og heilmikið af garöfræi. Flatbát keypti hann í 
Winnipeg til að flytja þetta og réö til hans nokkura kyn- 
blendinga. Láta þeir berast fyrir straumi niöur ána og 
gengur vel. Koma þeir í dagretming þangað, er vöröur- 
inn var við ána. Lét Friðjón kynblendingana skjóta sér í 
land, en sagði þeim aö halda leiðar sinnar. Hálfdimt var 
og mýbit fjarskalegt. Sátu tveir varömenn við eld til aö 
fæla flugurnar frá sér meö reyknum. Þeir kröfðu Friðjóti 
sagna. Sagðist hann vera að fara ofan til Gimli meö út- 
sæði og aðrar nauðsynjar og koma frá Winnipeg. Eng- 
inn getur bannaö honum að fara ofan eftir, hugsuðu þeir; 
hann á mest í hættunni sjálfur. Svo hann fær fararleyfi, 
því þeir hugsuön ekki út í, hvernig hann heföi komist út 
f)'rir vörðinn. 



3 6 


ÓLAFUU s. thorgeirsson: 


En það er að segja af Ný-íslendingum, aö þeim var 
næsta órótt út áf sendíför þessari. Fregmin haföi fljótt 
borist út, að einhver íslendingur hefði brotist út úr varð- 
haldinu. Hafði lögregluþjónn verið sendur tafarlaust til 
að handsama þann sökudólg, hvar. sem hann kynni að 
nást, og var hann nú að leita hans með dunum og dynkj- 
um. En svo heppilega tókst til, að þeir fórust hjá, svo 
Friðjón slapp heilu og höldnu leiðar sinnar. Þegar hann 
ko.rn ofan í víkína, þar sem Kristján Jónsson átti heima, 
var John Taylor þar fyrir og heilmargir nýlendubúar aðrir, 
sem biðu þar með öndina í hálsinum, að þeir fengju ein- 
hverjar njósnir af sendimanni. Má nærri geta, að heil- 
mikill fagnaðarfundur varð með þeim og Friðjóni, er svo 
heppiiega haflíi tekist ferðin. Þótti nú leyst úr hinu mestu 
vandamáli og yelferðar, þar sem útsæði var fengið og of- 
urhtill vísir til bjargar fyrir komanda ár. 

En um tíma eftir þetta geþk sú saga staflaust með 
innlendum mönnum, að tveir væri Fríðjónar Friðrikssynir 
á Girnli. Væri annar þeirra all-snotur maður og fremur 
heiðarlegur og fengist við kaupsýslu ; hitt væri flækingur 
og prakkari og mesti viðsjálsgripur. 

Fyrst er Friðjón Friðriksson tók að verzla, keypti 
hann tvo flatbáta í Winnipeg. Reif hann annan sundur 
til að styrkja hinn. Sigldi hann svo bát þessum fermdum 
vörum alla leið norður til Gimli og komst það heilu og 
höldnu. Affermdi hann þá varninginn allan og kom fyrir 
í vöruskála sínum. En bátinn reif hann sundurog notaði 
efnið úr honum í íveruhús handa sér. Næsta veturgjörðu 
þeir Jón Bergmann og Jón Hallgrímsson stóran York-bát 
svonefndan fyrir hann. Var sá bátur nötaður til að flytja 
vörur til verzlunarinnar allan þann tíma, sem Friðjón 
Friðriksson var á Gimli 

Eins og kunnugt er, tilheyrði Nýja ísland ekki Mani- 



ALMANAK 1908. 


37 


toba-fylki í fyrstu, heldur Keewatin-fylki og var að mestu 
fyrir utan landslög og rétt. Var alíslenzk sveitarstjórn 
mynduð, sem að mörgu leyti er merkileg’, þar sem hún 
sýnir svo einkar ljóst, hve glöggar hugmyndir nýlendu- 
menn höfðu um mannfélagsskipulag yfirieitt. Bygðar- 
stjórar voru þeir kosnir Björn Jónsson í Víðirnesbygð, 
Bjarni Bjarnason frá Daðastöðum í Árnesbygð, Jóhann 
Briem í Fljótsbygð og Jóhann Straumfjörð í Mikley. Sig- 
tryggur Jónasson var kosinn Þingráðsstjóri, en Friðjón 
Fr.ftriksson vara-þingráðsstjóri. Þegar Framfari komst á 
lót,\ ar Friðjón í stjórnarnefnd blaðsins með þeim Sigtryggi 
Jónassyni og Jóhanni Briem. Og þegar farið var að 
starfa að kirkjumálum með nýlendumönnum, tók hann 
fjörugan og áhugamikinn þátt í þeim, eins og ávalt síðan. 

í nóvember árið 1879 keyptu þeir Friðjón Friðriksson, 
Sigtryggur Jónasson og Árni bróðir Friðjóns gufubátinn 
Victoria og byrjuðu á að koma upp sögunarmylnu, til 
þess að koma skóginum, sem stóð þarna öidungis ónot- 
aður, í sagaðan efnivið, sem svogæti orðið verzlunarvara. 
Um þetta levti voru útflutningar miklir byrjaðir úr ný- 
iendulini fyrir atvinnubrest og óánægju. Átti sögunar- 
mylnu fyrirtækið óefað mikinn þátt í, að Nýja ísland gjör- 
eyddist ekki að fótki. Vorið 1881 flutti Friðjón Friðriks- 
son frá Gimli. Voru þá ekki orðnir eftir nema 16 búend- 
ur í Víðirnesbygð, og viðskiftamenn verzlunarinnar orðnir 
fáir. Það vor tóku menn að flytja til Argyle og í tvö ár 
hafði mikill útflutningsstraumur verið til Dakota. Flutt- 
ist nú Friðjón norður að Möðruvöllum við íslendingafljót, 
þar sem Sigtryggur Jónasson hafði áður búið. Hann var 
þá fluttur til Winnipeg. Þarna við fljótið voru þau hjónin 
þangað til haustið 1884. Svo voru þau í Winnipeg og 
Selkirk tvö ár. En haustið 1886 fluttust þau til Glenboro 
norður af Argyle-bygð og voru þar í 20 ár eða þangað til 



3 « 


OLAFUR S. THORGEIRSSÖN ' 


báustið igo 5 . Rak Friðjón þar verzlan öll þau ár. Voru 
efni hans lítil framan af, en samkepni viS innlenda menn 
töluverð. VantaSi þó ekki hrakspár af þeirra hálfu um 
íslending' þenna, sem farinn væri að verzla. En svo fór,að 
allir þeir kaupmenn,sem þar Voru honum jafn-snemma og 
margir fleiri,sem síðar byrjuðu þar verzlan,urðu gjaldþrota, 
en íslendingririnn einn stóðst allar þær misfellurog' óhöpp, 
sem verzlanin varð fyrir. Eitt haustið átti hann ógoldnar 
búðarskuldir, sem nárnu ekki minna en io þúsundum dala. 
Það ár var uppskerubrestur. Gat hann að eins heimt inn 
4 þúsund og varð svo að byrja að lána aftur til næsta 
hausts (1889-90). Jarðir matina Voru þá í lágu verði, 
naumast hærra en 800 dölum hverjar 160 ekrur. Var þv{ 
til lítils að fá bændur til að tryggja skuldir sínar fasteign- 
arveði. Höfðu þess konar veðbréf þá svo sem ekkert 
g'ildi og vildi enginn við þeirn líta. 

Auk verzlunar sinnar komst Friðjón yfir 2 jarðir og 
rak þar búskap í hjáverkum sínum. Nú á hann þar 5 
jarðir, síðan hann seldi verzlan sína (1906) ungum niönn- 
um og efnilegum, sem vaxið hafa þar upp í bygðinni. 
Reka þeir verzlanina af kappi og áhuga, ekki síður en 
aflagi og forsjá og er það Friðjóni fagnaðarefni, að hún 
þrífst svo vel í höndum þeirra, Nú er hann fluttur til 
Winnipeg með fjölskyldu sína. 

Eins og tekið hefir verið fram, var Friðjón kvæntur, 
er hann flutti frá íslandi. Heitir kona hans Guðný Sess‘ 1 - 
ja Sigurðardóttir, bónda á Harðbak á Melrakkasléttu, 
Steinssonar, Hákonarsonar frá Grjótnesi. 

Giftust þau 10. júlí 1873, daginn áður þau lögðu af 
stað af Melrakkasléttu til Ameríku. Þeim hefir orðið 5 
barna auðið; tveir drengir dóu ungir, en þrjú lifa. Elzt 
þeirra er frú Aurora, kona Tómasar H. Johnson, lögfræð- 
ings, málfærslumanns og þingmanns í Winnipeg. Sonu 



ALMANAK 1908. 


39 


eiga þau hjón tvo; heitir annar þeirra Kári og er 19 ára, 
hinn Haraldur og er 15; báöir hinir efnileg'ustu. 

Heimili þeirra hjóna hefir verið fyrirmyndarheimili að 
öllu, sem lengi mun í minnum Vestur-íslending'a, þeirra 
er þektu. Hafa þau hjón verið samanvalin að háttprýðí, 
snyrtimensku og öðrum mannkostum, svo alt það, er 
öðru þeirra má til gildis telja, er jafn satt sem hitt, 
og hefir heimili þeirra ávallt verið eins og sóiskins- 
b'ettur í heiði. Sparsemi og hagnýtni hafa ávalt verið 
au sæ í'öliu, en þó á ekkert brostið, til þess alt væri í 
bezta lagá, og hafa fáir betur kunnað að sameina alls- 
nægtir þessum fögru dygðum. Tökum vér það fram 
vegna þess, að hér verður oft brestur á fvrir mörgum, svo 
of mjög ber á bruðlutiarsemi og því að menn kunna eigi að 
meta sem sk^'ldi gildi þeirrar auBlegðar, -er þeim berst í 
hendur. 

Friðjón hefir verið manna gætnastur í öllu ráðlagi. 
Margir hafa sat'nað meit'i auð, enda hefir hann naumast 
lagt hug- á mikið auðsafn, en verið ánægður þá, er hann 
sá hlut sinn á þurru landi og elliárum nægan forða, svo 
lifa mætti þá áhyggjulitlu lífi. Þótt tími hafi verið naum- 
ur frá öðrum störfum, hefir hann varið flestum mönnum 
í sömu stöðu meiri tíma til bóklestrar og aflað sér fróð- 
leiks bæði í innlendum málum og íslenzkum. I garði inn- 
lendra manna hefir hann ekkert verið síður vel metinn en 
Islendinga. Hann sat í skóianefnd Glenboro-bæjar 17 ár, 
mestallan þauti tínia, er hann bjó þar,og átti góðan þátt í, 
að bærinn réð heppilega fram úr þeim málum ogeignaðist 
ágætan barnaskóla eftir ástæðum. Trúnaðarmaöur 
þeirra var hann i ýmsum fjármálafyrirtækjum og naut 
virðingar og trausts í hvívetna. 

En aldrei hefir hann gjörzt svo hugfanginn af inn- 
lendum mönnum og hugsunarhætti þeirra, að honum. hafi 



4 o 


OLAFUR s. thorgeirsson: 


gleymzt að vera íslendingrir. Hjá honum heíir íslendingfs- 
eðlið verið úr svo góðu efni gjört, að það hefir aldrci bilað 
í meir en þrjátíu ára stríði við erlent þjóðerni, heldur ávalt 
verið sjálfu sér líkt og sjálfu sér samkvæmt. Börnutn 
sínum hefir hann öllum kent íslenzku, og dóttir hans, frú 
Aurora, kennir hana aftur börnum sínum. Hann er einn 
þeirra Vestur-íslendinga, sem bezt hafa kunnað að sam- 
eina, að vera hvorttveggja í senn, góður Kanada-maður 
með þekking á landshögum og landsmálum eins og væri 
hann hér borinn og barnfæddur og um leið góður 
íslendingur. Frjálslyndi og mannuð hafa verið sterkustu 
einkennin í hugarstefnu hans; hleypidómar ogöfgar hafa 
honum veriö íjarri skapi í öllitm efnum, enda er fáum 
mönnum betur gefið að gæta stillingar og hófs í hverjum 
hlut. Og þegar eitihver ágreiningur hefir verið á ferð- 
unr, hefir hann ávallt leitast við að bera friðarorð á milli 
og' tengja saman aftur, þar sem sundur hefir slitnað. 


ALMANAK 1908. 


41 


INNLENDUR VÍSIR 

AF FRAMANDI RÓT. 


T AKE VIEW heitir einn partur Chicago-borg-ar; þar 
búa Þjóöverjar og fólk af þjóðverskum kynstofni. 
Húsin eru þar flest einloftuð timburhús og tvíloftuð 
leiguhús og nú upp á síðkastið stórir steinkastalar, hólf- 
aðir sundur í smáar o g stórar vistarverur. Þetta úthverfi 
heldur samt enn sérstöku sniði, ólíku því sem gerist 
annarsstaðar í borgintii. Framundan húsunum eru falleg 
blómabeð, smáir gosbrunnar og hríslur og mörg önnur 
prýði, sem Þjóðverjum er tamt að hata kring um húsin 
sín. Við eitt fáfarið stræti í þessum borgarparti standa 
mörg leiguhús, fulla húslengd frá strætinu og á bak við 
eitt þessara leiguhúsa stendur einloftað timburhús, forn- 
legt en vei málað og vel hirt. Þegar gott er veður, má 
oft sjá konu sitja á stól eða trébekk úti fyrir þessu húsi; 
hún situr aldrei auðum höndum, heldur ganga þær ótt og 
títt, hvort sem hún heldur á prjónunum sínum, hýðir 
baunir eða kartöflur. Svipur konu þessarar er hreinn og 
einbeittlegur og oft brosir hún með sjálfri sér og koma 
þá fram einkennilega unglegir spékoppar í kinnunum. 
Af þessu má ráða, að þankarnir hvíla engu fremur fing- 


urmr. 



42 


OLAFUR s. thorgeirsson: 


Sá finnst ekki vor á meðal, karl eöa kona, sem hefÖi 
ekki gott af einnar stundar viðtali við þessa konu, þó af 
almúgafólki sé. Hun heitir María Schu)dart, bóndakona 
frá Flandern. Hún hefir lifað vel sínu lífi og' unnið þarft 
verk um dagana; hún hefir verið árvökur og séð fullri 
sjón með sínum eigin augum það sem gerzt hefir í kring- 
um hana. Og nú þegar hallar að ellinni, hefir hún öðlast 
þá glöðu hugarrósemi, sem er svo fágæt meðal fó'.ks í 
Ameríku, og stafar frá þeirri meðvitund að hafa aflckið 
farsællega því verki, sem upp var tekið á ungdóms- 
áru num. 

Sagan af æfistarfi þessarar konu er í tvennu tilliti 
merkileg. Æfisaga hverrar manneskju, sem hafir barizt 
eins og hetja og lagt sjálfa sig í sölurnar, er öðrum upp- 
hvatning til eftirbreytni; hver sem setur sér vísvitandi 
göfugt markmið og’ leggur sig allan fram til að ná því, 
gefur öðrum fagurt eftirdæmi. 

En þó að María Schuylart sé merkileg manneskja, 
góð móðir, góð húsfreyja og nytsamur borgari þjóðfélags- 
ins, og því mikils virði fyrir landið, þá er saga hennar 
þýðingarmikil einnig að öðru leyti. Hún er ímynd þeirrar 
Ameríku sem er að skapast. Ekki svo að skilja að 
hávaðinn af því fólki sem fiyzt til þessa lands sé henni 
líkur — hver mundi ekki óska að svo væri! — heldur er 
hún fyrirmynd þess bóndafólks, sem leitar hingað frá 
Norðurálfunni til að bæta kjörsíní þessu fyrirheitna landi. 
Æfisaga hennar sýnir eins og í skuggsjá upptökin að því, 
að fólkið streymir hingað, æfikjör þess hér og einbeitta 
baráttu til sigurs: — í stuttu máli hvernig Ameríku-borg- 
arar verða til. En, sem sagt, þá á Maria Schuylart fáa 
sína líka, hún er fyrirmynd, afbragð þess fólks í öllum 
greinum. 

Hún er fædd í Austurflandern í Belgíu; þar bjuggu 



ALMANAK 1908. 


43 


forfeður h snnar á sömu jörðinni í marg'a mannsaldra og 
er þaö skemst fráj að segja, að jörðin smáskiftist meðal 
ættingjanna; hver holaði sér niður á sína skák og rninnk- 
aði við sig, frá einni kjmslóð til annarar, þangað tii þröng- 
býlið stóð flestum fyrir þrifum. María kaus að leita burt, 
búa um sig á víðara bóli og einkanlega búa í hagmn fyr- 
ir börnin sín og afkomendur í marga ættliði. Líkar á- 
stæður hafa rekið margan bóndamann úr Norðuráltunni 
hingað til lands, en Marja hefir það fram yfir flesta aðra 
innflytjendur, að hún tók upp þessa fyrirætlun með ein- 
beittum vilja og’ fylgdi henni fram með óbifanlegri stað- 
festu. Nú hefir hún náð því takmarki sem hún setti sér. 
Hún hefir komið upp átta börnum, sem eru Ameríku- 
borgarar hér á meðai vor, uppkomnir menn, gjafvaxta 
meyjar, ráðvönd, sjálfstæð, drenglunduð, með virðingu 
fyrir sjálfum sér og starfandi elsku til fósturjarðarinnar. 
Og úti fyrir koti sínu í Deering situr nú María og bíöur 
ellinnaf með hýrri lund og hugarrósemi, á sinni eigin lóð 
og hefir tekjurnar af fasteignum sínum til lífsuppeldis. 
Þar situr stundum hjá henni Louis, bóndi hennar, og er 
hættur að vera vinnuþræll, því að hann nýtur nú ávaxt- 
anna af dyggri vinnu sjálfs sín og staðföstu ráði konu 
sinnar. 

Louis og María uxu upp í sömu sveit í Belgiu og trú- 
lofuðust um tvítugs aldur fyrir nálægt fjörutíu árum. 
Hvernig áttu þau að koma sér fyrir í framtíðinni og hvar ? 
Og að lífinu loknu, hvað áttu börn þeirra að fá í arf ? 
Þessar spurningar — og margur vor á meðal, sem mik- 
illar skólagöngu og menntunar hefir notið, tekur þeim 
með ofmikilli lettúð — velti hún fyrir sérog bar þær loks 
upp fyrir bóndaefninu. Hann var ekki mikill framkvæmd- 
armaður en stundunarsamur var hann um verk sitt; þegar 
dagsverkinu var lokið, þá var honum nóg að setjast með 



44 


' ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


pípuna sína og hvíla sig' og horfa á kærustuna sína þegj- 
andi. Honum fannst vandalaust að svara því, hvað þau 
ættu að gera: vinna fyrir sér eins og forfeður þeirra, fá 
sinn part úr skákinni í sveitinni sinni, erja jörðina, eiga 
börn, koma þeim upp og deyja. Hvað annað áttu þau að 
gera ?" Þetta höfðu foreldrar þeirra gert og forfeður, 
maður eftir mann. Það var eðlilegt og sjálfsagt, fannst 
honum, að fylgja þeirra dæmi. 

Louis var seinn til als og fastheldinn við það gamla. 
,,Þegar eg vil fá eitthvað gert,“ segir Maria, ,,þá byrja 
eg að ýta undir hann, missiri áður en eg vil láta byrja á 
því. Vísast vill hann þá ekki heyra það nefnt og þá fer 
eg strax ofan af því. Næst þegar eg brýt upp á því, þá 
kernur hann með mótbárur. Hann talar um það oft og 
einatt, en alla tíð á móti. Eg segi ekki mikið en færi það 
oft í tal. En svo þegar minn tími kemur, þá segi eg: 
‘Nú er tími tilkominn að gera þetta, sem eg hef verið að 
tala um við þig. Það er bezt við byrjum á því í dag’. “ 

,,Allright!‘‘ segir þá hann. 

Þannig vann húti hann til þess að fallast á Ameríku- 
ferðina, og undireins og það var útkljáð á milii þeirra, þá 
sendi hún hann á undan sér til framtíðarlandsins, til að 
búa um sig og grttndvalla framtíð þeirra. Hann kom til 
Cbicago og fekk vinnu, siíka sem stór og sterkur en mál- 
laus útlendingur á hægast með að fá, að moka kolum úr 
járnbrautarvögnum hjá félaginu Illinois-Central. Fyrir 
þetta fekk hann dollar og' kvart á dag. Þegar hann var 
búinn að búa um sig á þennan hátt, þá kom María á eftir 
honum. Þau voru rétt áiíka og innflytjendur gerast, iðju- 
samari, greindari, mikils meira virði að vísu en allur þorr- 
inn af þeim þúsundum sem lentu í þá daga í Jamestown 
eða Plymouth, en í fljótu bragði að sjá voru þau mjög á- 
þekk þeim sem nú stíga í land á Ellis Island, hundruðum 



ALMANAK 1908. 


45 


saman á hverjum degi. Þau leigöu sér herbergi í fátæk- 
um borgarhluta, nokkrar mílur frá kolaportinu og byrjuðu 
nú búskapinn. 

Margur hefir orðið að brjóta þá hnúta hérí Ameríku, 
að halda heimili og hafa ekki meira fyrir það að leggja en 
dollar og kvart á dag. Að láta þá upphæð hrökkva til 
allra nauðsynja: fæðis, e'.diviðar, húsnæðis, fata og þar á 
ofan til vagnagjalds, meðala, ófyrirsjáanlegra útgjalda, og 
það fyrir tvær manneskjur, -— það virðist í fljótu bragði 
ekki árennilegt, einkum þegar fleiri bætast fljótt við, einn, 
tveir, þrír eða fleiri, sem vanalegt er á verkamannaheimil- 
um. María leysti úr þessu skjótt og skörulega á þann 
hátt, að þau skyldu ekki hafa nein útgjöld til meðala, 
skemtana né strætisvagna, og engin óviss útgjöld hafa. 
Hún ætlaði sér að gegna svo húsfreyju- og matseljustörf- 
unum, að bóndi hennar og börn hefðu holla fæðu og nóga 
og væru þess vegna hraust til heilsunnar, og það ásetti 
hún sér, að hafa það snið á heimilinu að hanti þyrfti ekki 
að leita til veitingaskála eða leikhúsa til að stytta sér 
kveldið. Því var það ekki annað en fæði, fatnaður, eldi- 
viður og húsaleiga, sem ltaupa varð fyrir dagsverkið. 
Fatnaðarútgjöldin urðu smá hjáhenni; hún hafði lært eitt- 
hvað til sauma í uppvextinum og hún var engusíður spar- 
söm á föt heldur en skildingana. Louis hafði lært að gera 
við skó; hann keypti brúkaðan skófatnað og gerði við 
hann á kvöldvökunni, svo að þau höfðu alltaf hlýtt og nett 
á fótunum fyrir sama sem ekkert verð. En um viður- 
værið er það að segja, að María hafði í uppvextinum lært 
þá list, sem er ómetanleg fyrir fátæka húsmóður, að búa 
til nærandi og lystuga fæðu úr rýru efni — en sá þáttur 
uppeldisins er því miður allt of oft vanræktur bæði meðal 
ríkra og fátækra. — Hún var glögg í öllum kaupum og 
fljót að finna hvað skást var í úrganginum í ketsölubúð- 


4 



4 6 


ÓI.AFUR s. thorgeirsson; 


ínni, sömuleiðis var hún viss meö að velja þaö skásta úr 
matjurtahrúgunni. Og súpunnar sem bún bjó til af þessu 
mætti auðugur maður óska sér -— ef hann hefði matarlyst 
verkamannsins. Það sem hún bar á borð var holt, lyst- 
ugt, gott til undirstöðu og altaf til á vissum tfma 

Eg ætla að það sé öllum ljóst, sem eru kunnngir lífi 
fátæklinga í borgum, að lélegt viðurværi, óhönduglega 
matreitt,eigi mikinn þátt í drykkfeldninni. Ef verkamaður 
fær sig varla saddan þegar hann kernur heim, eða kaldan 
eða óhöndulega tilreiddan mat, þá er hætt við að hann 
labbi út á eftir og leiti sér hressingar annarsstaðar þar 
sem hann er viss um að fá hana. Louis þurfti þessa ekki 
við. Hann lét sér nægja súpuna hjá Maríu. Og þegar 
hann kom heim á kvöldin eptir langan vinnudag og langa 
göngu, þá var hann til í að fá sér vænan skerf af henni; 
eftir það tók hann sér stundar hvíld, skrafaði við konuna 
og dútlaði við skósmíðina þangað til hann fór í rúmið. 

Dollar og kvart á dag eru smáar tekjur, en það 
reyndist nægta nóg fyrir Maríu Schuylart. Sex börn átti 
hún áður en hún hafði meira úr að spila. Hún lagði 
kaup bóndans óskert inn á banka frá upphafi, og tók 
aldrei út meir en til brýnustu nauðsynja. Stærsti út- 
gjaldaliðurin var húsaleigan, og hann var henni sizt um. 
Hún leitaði fyrir sér og fann loks stað sem hún festi hug 
á, í einum útjaðri borgarinnar, þar sem nýlega var búið 
að skifta margra mílna svæði í bygginga-lóðir. Land var 
þar ódýrt, en engar stéttar voru þar komnar né stræti, 
hvorki vatn, ljós né sorpræsi, ekkert nema flatneskjan með 
leirpyttum og múrsteinshrúgum. Þaðan voru sex mílur 
eða meir til kolagarðsins, þar sem bóndinn vann, en land- 
ið var ódýrt og María ásetti sér að kaupa þar lóð. 

En Louis var ekki alveg til í það. Hann þverneitaði 
fyrst. i,Við skulum vera kyr þar sem við erum. Húsa- 



ALMANAIC 1908. 


47 


leigan er ekki há, til þess að gera. Viö getum flutt okkur 
hvenær sem viö viljum og hvert sém við viljum. Því ætt- 
um viö að fara að braska í lóðarkaupum ?“ 

„Barnanna vegna, “ sagði hún, og það réði. Hún 
tók alt sem þau áttu í bankanum og' festi kaup í lóðinni; 
þegar hún var borguð að fullu, þá fekk hún lán út á hana 
og lét fara að byggja hús á henni. Þaö var hvorki stórt 
né mikiöí þaö lagt, kring um 400 dollara virði, og þaraf 
varö hún aö borga vátryggingargjald, til'þess að fálánið; 
skuldirnar á því voru aö vísu miklar, þegar miöað er viö 
dollar og kvarts tekjur á dag, en nú þurfti enga húsaleigu 
aö borga og þau tóku Frans, bróður Louis á kost og hús- 
næöi fyrir 3 dollara um vikuna og reyndist þaö góöur 
stuðningur. 

Þarna var þvínær engin bygö komin,eins og eg sagði, 
og hvorki vatn né ræsi. María fekk vatn til þvotta úr 
tjörnum ogpyttum í kríngum sig, en neyzluvatn varÖ hún 
aö sækja langar leiðir í næsta hús meö vatnsleiðslu. Lou- 
is fór á fætur í býtiö á hverjum morgni, hvernig sem veö- 
ur var, bæöi vetur og sumar og þrammaði sína 6 míina 
leiö til vinnunnar og sömu leið tilbaka á kvöldin, og haföi 
aldrei orö um. Þannig liðu fram stundir, að ekki varö 
nein breyting á högum þeirra, nema aö börnunum fjölgaöi 
ár frá ári. 

Þau voru braustbygð, áttugóöa aðbúö og voru heilsu- 
góö, kvikleg og vel hirt. Þar kom, að þau uröu svo 
mörg, aö þau komust ekki fyrir í kofanum; þá lét María 
byggja ofan á hann. Seinna lét hún flytja hann á aftur- 
part lóöarinnar og byggja tvílopmð hús úti viö strætiö. 
Þaö kostaöi 1200 dollara. Þau höföu aldrei átt né jafnvel 
séð svo mikið fé, en þau pantsettu lóöina og húsið, vá- 
trygöu nýja húsið áðuren þaö komst upp og fengu nokk- 
uð af láninu strax og alt þegar þaö var fullgert. Þau 



4 8 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


komust í nokkur hundruð dollara skuld, en tóku nú húsa- 
leigu af öörum. 

En þau brugðu ekki venjum sínum fyrir þetta. Louis 
þrammaði hálfa þingfmannaleið á dag' eptir sem áður og 
fekk Maríu umslagið sitt óopnað á hverju laugárdags- 
kveldí. Þar að auki stundaði hann skósmíðið þegar heim 
kom, saumaði og bætti sína skó, hennar og barnanna og 
stundum fyrir nágrannana, þegar sléttan fór að byggjast. 
María fór á fætur og byrjaði dagsverkið löngu fyrir birt- 
ingu á morgnana,og frameftir öllu kvöldinu sat Louis við 
skósmíðið. Dagarnir voru langir hjá þeim og næturnar 
stuttar, en þau höfðu gott viðurværi, glaða lund og sáu 
árangur af erfiði sínu, og því héldu þau góðri hellsu. 

Nú liðu stundir fram og altaf smá bættist við það 
sem þau lögðu upp. Skuldin af ,,framhúsinu“ smáborg- 
aðist með leigunni af því. Þegar hún var að fullu greidd, 
keypti María aðra lóð rétt hjá og reisti þar hús, sem hún 
leigði út. Seinna keypti hún þriðju lóðina og reisti 
sömuleiðis hús á henni, en ekki var brúkað einum eyri 
meir tii heimilisþarfa fyrir því. Louis vann fyrir 40 doll. 
um mánuðinn og það var látið duga,þó börnunum fjölgaði. 
Þau eignuðust ellefu, átta lifðu, sex drengir og tvær 
stúlkur. 

Barnanna vegna hafði verið ráðist í Ameríku-ferðina 
og þeirra vegna höfðu þessi hjón lagt á sig og sparað. 
María hafði ekki vanrækt þau, þó hún legði kapp á að 
koma fyrir sig efnunum, heldur vandi hún þau svo, að 
þau urðu,þegar þau þroskuðust, samboðin því landi, sem 
hún hafði valið þeim fyrir fósturjörð. Þeirra vegna horfði 
hún ekki í dálítinn kostnað, ef svo bar undir, svo sparsöm 
og nýtin sem hún var. Til dæmis að taka, þá höfðu allir 
nágrannar hennar matjurtagarða að húsabaki, til mikilla 
drýginda fyrir heimilið, en garðurinn hjá Schuylarts-hjón- 



ALMANAK 1908. 


49 


unum var grasi gróinn. Einn nágranninn frétti Maríu 
hvað til kæmi og fekk það svar, að ef hún hefði kálgarð 
að húsabaki, þá hefðu drengirnir sínir éngan stað til að 
leika sér nema götuna; hún vildi síður vita þá í götu- 
sollinum en heima við. 

Skamt þaðan sem þau áttu heima, var barnaskóli. 
Þar var alltaf eitthvert Schuylarts barnanna í meir en 
tuttugu ár. Allan þann tíma voru engin börn betur séð 
þar, heldur en þau. Þó foreldrarnir hefðu ekki meir en 40 
dollars mánaðarlega til viðurværis, þá fundust þar engin 
börn betur útlítandi né betur hirt en þau. Það kom 
aldrei fyrir að þau sæjust þar í öðru en stagbættum föt- 
um, en rifin eða götug komu þau aldrei í skólann. Það 
var alvani, að börn komu matarlaus þangað og hjengu 
við lærdóminn hugsunar- og fjörlaus af sulti, en Maríu 
börn voru heilsugóð og bragðleg^ viðbragðsfljót, kát og 
fjörug. 

Þó að María ynni þannig og hugsaði öllutn stundum 
fyrir heimilinu, þá hafði hún samt tíma til að hugsa um 
aðra, og við bar það, að hún gaf bágstöddum nágranna af 
fátækt sinni, og öllum réð hún heilræði, sem leituðu til 
hennar, því að þó hún væri ekki menntuð, þá hafði hún til 
að bera nokkuð sem er betra en skólaganga, en það er 
greind. Þetta sýndi sig þegar taugaveikin geysaði í Lake 
View. Þá var hart í ári, veturinn aftaka harður og at- 
vinna lítil eða engin. Þegar Ieið á veturinn, smáfækkaði 
í skólunum; sum börnin lágu í taugaveikinni, sum gátu 
ekki sótt skólann fyrir ldæðleysi, Iáenslu-stúlkurnar 
reyridust þá sjálfum sér líkar, söfnuðu samskotum til 
klæða og fæðis hinum nauðstöddu og lögðu út til að hús- 
vitja heimilin og stunda þá sjúku. Mæðurnar þektu 
ekki á veikina og kunnu ekki að hjúkra börnunum, reyndu 
að næra þau á soðkáli og rúgbrauði eins og heilbrigðu 



5° 


OLAFUR s. thorgeirsson: 


börnin, með sorgleyum afleiðingum vitanlega og því var 
eptirlit ogf tilsögn í abhjúkrun mjög- áríðandi. 

Kennslukona kom í hús, að vitja um veikt stúlku- 
barn, er hafði gengfið í skóla til bennar. Þegar hún kom 
þangað, var móðir telpunnar að reyna að troða í hana ket- 
stöppu, hugsaði að hún hefði bezt af því, þó að hún væri 
þungt haldin af taugaveiki. Kenslukonan reyndi að 
gera henni skiljanlegt, á hennar máli, þýzku, að húti 
mætti ekki gera þetta, en það virtist ekki hafa mikinn 
árangur. Þegar hún kom út, stóð þokkaleg kona úti 
fyrir næsta húsi, kallaði til hennar og sagði á bjagaðri 
ensku: ,,Hugsa þú ekkert um telpuna þá arna, eg skal 
sjá um hana héreftir, eg veit hvernig á að meðhöndla 
þessa veiki, — engin meðöl segir læknirinn. Eg sæki 
heitn börnin á hverjum degi og gef þeim súpu eins og þau 
geta í sig látið. Hún er ekki fær nm að tarna, hún móðir 
þeirra, vesalingurinn, húti kann ekki til með neitt; því fer 
maðurinn út á knæpu á kvöldin, og svo hafa þait aldrei 
neitt til neins, þó hann vinni fyrir 4 dollars á dag. “ 
Stúlkunni þeirri batnaði, og margt barnið, soltið og ílla 
stundað, .fekk heilsu og krafta fyrir hugulsemi bóndakon- 
unnar frá Flandern. 

Samt vildi hún enga hjálp, þegar hún var veik sjálf. 
Kenslukona kom eitt sinn við hjá henni, á leiðinni til 
skólans; þásat hún upp við dogg í rúminu og var að hýða 
kartöfkir. Hún lypti upp ábreiðunni og sýndi henni ný- 
fætt barn — fyrstu stúlkuna sem hún eignaðist. ,,Hugs- 
aðu ekki, að eg gefi börnunum kartöflur á hverjum degi,“ 
mælti hún, ,,eg komst ekki á markaðinn að kaupa ket í 
dag; á morgun fer eg þangað, því þetta er of dýr hvers- 
dagsfæða. “ 

Telpan sú óx upp og er búin að ganga gegnum 
barnaskóla og verzlunarskóla og hefir lagt sinn skerf til 



ALMANAK 1908. 


51 


heúnilisþarfa um mörg'ár. Louis er hættur aö þræla og 
seztur í helgan stein með Maríu. Hennar erviði er og 
lokið. Hún hefir nú ekki an.iað að gera en leiðbeina og 
stjórna. 

Eg kom til hennar ekki alls fyrir löngu og þá sagði 
hún mér æfisögu sína á þá leið sem eghef sagt frá henni 
hér. Við sátum úti fyrir húsdyrunum hjá henni og töluð- 
unr lengi saman. Hún talaði bjagaða enskuna og and- 
litið skifti svipum snögglega eftir umtalsefninu, á meðan 
hún sagði mér af því hvernig hún fór að komast í efnin. 
En það undraði mig mest, að þessi útlenda kona skyldi 
vita hvað hún ætlaði sér alla tíð frá því fyrsta, og fylgja 
því vísvitandi og einbeittlega á hverjum degi, og geta nú 
litið yfir það sem hún hafði afrekað um dagana með fuil- 
kominni ánægju. Hún talaði med aðdáun um bónda sinn, 
einkum þegar hún minntist á drykkfeldni verkamanna, og 
það gerði hún opt. Engum er ljósara en henni, hvílík 
bölvun vínið er fyrir verkamenn. 

,,Louis var alltaf góður eiginmaður ,“ mælti hún. 
,,Hann kom með kaupið sitt í hver vikulok, eins og það 
var, og fekk mér, og eg lagði það í bankann. Hann lét 
sér nægja ef eg fekk honum fimm cent eða stundum tíu, 
og sagði honum að fara og fá sér öl fyrir það, og þó kom 
það ekki oft að. Það var ólíkt hinum bændunum hérna í 
kring. Einu sinni leigði maður hjá mér efra loptið í fram- 
húsinu; honum varð eg að segja upp, af því hann gat 
ekki borgað húsaleiguna, og þó hafði hann 20 dollars utn 
vikuna. Mér þótti leiðinlegt að reka hann burt, af því 
hann átti svo væna konu, en eg þurfti skildinganna með, 
og leið þau eins lengi og eg gat. Þó ótrúlegt sé, þá gat 
hann sjaldan fært henni meir en 50 cent af vikukaupinu 
— einu sinni aðeins tíu — hitt fór fyrir vín. Eg sé alla 
hótelhaldara verða ríka hérna í kring, og eg segi við 



52 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


nágrannakonurnar: þangað er það að kaupið fer hjá 
mönnunum ykkar. En það tjáir ekki mikið að tala um að 
tarna. 

Svo er það þetta sem mér fylgir : eg get aldrei séð 
neitt fara til ónýtis, ekki brauðbita, hvað þá heldurannað. 
Eg segi : það var hreínt þegar það kom inn í húsið og 
skal ekki saurgast hér, og meðan það er hreint, þa er það 
mannamatur; ef börnin skilja eptir brauðbita á diskinum 
hjá sér, þá fleygi eg því ekki, heldur borða það sjálf eða 
geymi til næsta máls. Maður bjó í framhúsinu einu sinni. 
Hann hafði 4 dollars á dag í kaup; en konan jós út meiru 
með teskeiðum um bakdyrnar, heldur en maður hennar 
gat mokað með skóflu innum framdyrnar. Sumar ikurn- 
ar var meiri matur í ruslakassanum hjá henni, heldur en 
eg keypti handa mínu heimili alla vikuna. Þau áttu ekki 
nema þrjú börn; samt kemur hann til mín einu sinni og 
segist verða að fara úr húsinu; hann geti ekki borgað 
húsaleiguna. Hann viti ekki hvað til korni, að hann 
vinni fyrir mikíu kaupi, en sjái ekki hvað af því verði. Eg 
vissi það. Það fór í ruslakassann konunnar. 

Annað er það líka. Eg á nú átta börn — og betri 
börn eru ekki til. Aldrei nokkurn tíma hefi eg öfundað 
aðrar mæður af þeirra börnum. Eg hef aldrei sagt sem 
svo, að annara börn væru vænni eða betur til fara eða 
betur vanin, eða hefðu betra til að leika sér við eða kost- 
uðu meira upp á sig. Aldrei. Heldur sagði eg við sjálfa 
mig: Það finnast ekki heilsubetri börn í Deering eða 
jafnvel í allri Chicago, og engin sem hafa betra viðurværi, 
þó það sé ekki kryddað eða margréttað. Þau eru heilsu- 
góð. Og aldrei sáust börnin mín úti í rifnum fötum eða 
götugum sokkum eða óbrein. Alltaf ypr eg að þvo og 
bæta og gera við og stoppa. Eg kærði mig ekki um, hvort 
það var fínt eða fallegt, sem þau voru í. Hvað um það, 



ALMANAK 1908. 


53 


hlýtt var það og hreint og’ hollt og það var mér fyrir 
mestu, skal eg segja þér. 

Fólk segir, að eg hafi átt ervitt um dagana. A8 
vísu. Eg hefi æfinlega orðiö að halda í hvern eyri eins 
lengi og mér var meö nokkru móti mögulegt. Eg hef 
orðið að vinna og spara. En eg hef uppskorið ríkulega. 
Blessuð börnin — þau voru svo góð!“ 

Þarnæst sagði hún mér hverja atvinnu hvert heföi. 
Alphonse, elzti sonurinn, komstí búö þegar hann var bú- 
inn í barnaskólanum, fekk 10 dala kaup um mánuðinn og 
seldi blöð á heimleiðinni, til að vinna upp fargjaldið. 
Samt var ekki brúkaö einu centi meira til heimilisþarfa. 
Aðeins var io dölum me’ira lagt inn í bankann á hverjum 
mánuði, því að Alphonse færði henni umslagið sitt óskert 
á hverri viku, eins og faðir hans hafði gert. „Alphonse 
er vænn piltur, “ sagði Maria, ,,og var alla tíð eptirlátt 
barn. Þegar hann varö 21 árs, þá fekk hann afmælis- 
gjöf í fyrsta sinn — eg gaf honum tíu cent til aö skemta 
sér fyrir. “ 

Hann giftist þegar hann var 26 ára, og vikuna næstu 
á undan færöi hann móöur sinni umslagiö sitt ósnert að 
vanda. Hann býr nú í einu af húsum Mariu og hefir 
eftirlit meö þeim og innheimtir húsaleiguna fyrir hana. 
Annar sonur hennar vínnur við járnsteypu, hefir stundaö 
þá iðn í Englandi, í Kína og víðar, er nú giftur og seztur 
að í ríkinu Washington. 

Af dætrunum er Maria öllu stoltari en drengjunum. 
Þær fóru báöar í verzlnnarskóla, Maria, sú eldri, þegar 
hún var 14 ára. Hún hafði röggsemina af móðír sinni; 
þegar það dróst, aö skólinn útvegaöi henni stöðu, eins og 
til stóð, þá fór hún og útvegaði sér sjálf atvinnu í heild- 
sölu-húsi inni í borginni. 

Þannig rakti Maria sögu allra barna sinna. Eg 


s 



54 


OLAFUR S. THOKGEIKSSÖNT 


Spuröi hana aö lokum, hvað hún hefSi fvrir stafni sjálf, 
bvort hón færi ekki stundum inn í borg, að skemmta sér. 

,,Aldrei,“ svaraði hún skjótt. .,,Það kernur fyrir að 
eg' geng hjerna út að hliðinu og lít útá götuna, tvisvar í 
mánuði eða svo. Annars held eg mig heima við, fæ mér 
eitthvað að dútla við, sit hérna úti með það, renní 
huganum til þess sem liðið er og íhuga hvað verða muní 
seinna rneir. 

Alphonse vildi alltaf fá mig til að koma með sér í 
skemtigarðana og leikhúsin, svo að eg lét tilleiðast einu 
sinni og fór með honum og Mariu litlu í leikhúsið. Það 
er stórt og mikið hús, það er víst. Þar voru Ijós og hljóð" 
færasláttur. Upp fór tjaldið von bráðar og kemur út 
maður og segir eitthvað, svo allir fara að hlægja. Hann 
fer um allan leikpallinn með ýmsum tilburðum og fólk 
hlær. Hann hlær og margir hlægja að því. Hann syngur 
og enn fleiri hlægja. Og þessi undarlegu læti ganga 
lengi. En því hefir maðurinn þessa tilburði ? Ekki skil 
eg í því, Eg skil ekki hvað hann segir né hvað hann 
syngur né hvers vegna hann lætur svona undarlega. Því 
segi eg við Alphonse þegar við komum heim: ,,Aldrei fer 
eg í leikhús optar. Þið Maria skuluð fara, úr því að þið 
skiljið hvað fram fer og' hafið gaman af því. En eg er 
orðin görnul og er búin að reynaog sjá margt. Eg sezt 
hérna út fyrir á daginn og á kveldin þegar gott er veður 
og lít yfir það sem hefir drifið á dagana; það er bezta 
skemtunin mín, drengur minn. “ Þá hugsa eg opt með 
sjálfri mér : Hvað skeði þennan dag fyrir svo og svo 
mörgum árum? Hvar var egþá, og hvað ætlaði eg mér 
að gera þann dag? Nú, — gerði eg það? Hef eg komið 
öllu í verk, sem eg ætlaði mér? Hef eg lokið dags- 
verkinu? . 

Á hverju ári og hverjum degi hef eg komið einhverjum 



ALMANAK 1908. 


55 


ásetningfi í verk. Mér þykir vænt að hugsa til þess nú. 
Og marga ánæg’justund hef eg titaö, sem eg hef gamaa 
af aö rifja upp fyrir mér, þegar eg er ein, ellegar eg hugsa 
til fólks sem eg hef þekkt, hvernig það hefir hagað sér í 
lífinu — hefir það gert eins og það gat? 

Það er sjaldan að eg hef ekki eitthvað fyrir stafni, 
því að eg kann ekki við annað. Eg meina að leikhús séu 
fyrir þá, sem hafa ekki neitt í sjálfam sér til að festa hug- 
ann við, hvorki endurminning né íhugun þess sem hefir 
drifið á daga þeirra. Þeim geta trúðarnir stytt stund með 
kynlegum látum. Mér ekki — nei, nei, líf mitt er mér of 
dýrmætt til þess.“ 

Og þó ekki væri annað hafandi eptir Mariu Schuylart 
en þessi seinasta hugsun, þá ætla eg, að við mættum hver 
og einn hlusta á hana og íhuga það sem hún segði. Þessi 
aðkomukona hefir alið upp börn, sem eru nú starfandi 
meðal vor og hafa meiri og meiri áhrif á þjóðlífið, ef tii 
vill í marga ættliði. Hún hefir skenkt ríkinu þroska- 
mikla syni og góð húsfreyjuefni. Hennar æfistarf er 
eftirbreytnisvert og því er saga hennar .hér skráð. En 
lýsing er aðeins svipur hjá sjón. Þegar eg kvaddi, 
þá óskaði eg þess í huganum, að eg gæti sentalla lesend- 
ur mína aðdyrunum hennar —- til stundar viðtals við ein- 
faldan heimspeking og dyggan borgara. 

K. S. þýddi. 



5 6 


ÓLAFUK s. thokgeiksson: 


SAGAN AF NAFNLAUS. 

Eftir CHARLES DICKENS. 


T T ANN bjó á bakka afar mikíllar elfar, breiÖrar og 
"*■ djúprar, sem leið jafnt og stöðugft og þegjandi út í 
gfeisi-mikið og ókannaö haf. Frá sköpun veraldar hafðí 
hún liðið áfram. Stundum hafði hún breitt stefnu sinni 
og gjört sjer nýja farvegu og látlð hina eftir auða og 
tóma, en allt af hafði hún liðið áfram og var áskapað að 
liða án afláts áfram þangað til tíminn sjáifur værí undir 
lok liðinn. 

Enginn skapaður hlutur fekk reist rönd við því hyl- 
dýpis straum-magni. Engin skepna, ekkert blóm, ekk- 
ert laufblað, ekkert duftkorn, dautt eða lifandi hafði 
nokkru sinni skolað upp aftur frá hinu ókunna hafi ; út í 
það rann elfurin með ómótstæðilegum straum-þunga og 
nam aldrei staðar, ekki fremur en jörðin á umferð sinni í 
kringum sólina. 

Hann átti við mikinn eril að búa og vann baki brotnu 
fyrir lífi sínu. 

Hann gjörði sér engar vonir um, að verða nokkurn 
tíma svo við álnir, að geta framfleytt lífinu eins mánaðar- 
tíma án þess að púla og pjakka, en hann lét sér nægja, 
guð veit það, að vinna af fúsum vilja. Hann tilheyrði 
afar-stórri fjölskyldu; allir hennar synir og dætur öfluðu 



ALMANAK 1908. 


57 


sér dag'legs brauös í daglegum svita síns andlitis frá því 
á morgnana árla, að farið var á fætur, og þangað til á 
kvöldin síðlá, að gengið var til hvíldar. Ut yfir slík for- 
lög sá hann ekki og girntist heldur ekki að sjá. 

Það vantaði ekki bumbuslátt og lúðurblástur í ná- 
grenni hans, en þar átti hann engan hlut að máli. Sá 
gauragangur og glamurkliður kom allur frá Herruðu 
ættinni. Hann furðaði sig allan á hinu óskiljanlega at- 
ferli þeirrar ættar. Hún reisti upp hin ankringilegustu 
líkneski úr járni, marmara, eir og kopar úti fyrir dyrum 
hans og gjörði skuggsýnt í húsinu með alls konar óhugn- 
aðar ferlíkum ekki ósvipuðum hestum. Hann furðaði 
stórum á því, hverju slíkt mundi sæta, svo glotti hann dá- 
lítið rustalega, en góðmannlega, að öllu saman og hélt 
áfram að strita. 

Herraða ættin, sem samanstóð af öllu stórmenninu í 
grendinni, og hínu hávaðamestu, hafði færst í fang að 
létta afhonum því ómaki, að hugsa fyrir sig sjálfan og að 
stýra honum og sýslan hans. 

,,Nú, jæja, “ sagði hann, ,,eg hefi ekki mikinn tíma 
aflögu, og fyrst þér viljið gjöra mér þann greiða, að 
hugsa fyrir mig og hafa hönd í bagga með mér í stað 
hins litla sem eg get látið af hendi rakna við yður í 
peningalegu tilliti“ -— því Herraða ættin var ekki hafin 
yfir peninga hans — ,,þá er miklu af mér hrundið, og eg 
yður mjög þakklátur, hugsandi sem svo, að þér vitið bezt 
hvað til míns friðar heyrir“. Til þess var einmitt leikurinn 
gjörður með bumbusláttinn, lúðurblásturinn, ræðuhöldin 
og hin viðbjóðslegu hestaferlíki, sem til var ætlast, að 
hann félli frammi fyrir og tilbæði. 

, ,Eg botna svo sem ekkert í þessu, “ sagði hann og 
nuddaði vandræðalega hrukkótta ennið á sér, ,,en eitt- 



5 « 


OLAFUR s. thorgeirsson: 


hvaö merkir það þó, býst eg við, ef eg- að eins gæti 
gripið það.“ 

,,Það merkir, “ svaraði Herraða ættin, sem þótti orð 
hans heldur en ekki tortryggileg,. ,,heiður og yegsemd í 
æðsta veldi æðstu verðleika.“ 

,,Ja, uú er eg hissa,“ sagði hann, ogglaðnaði við. 

En þegar hann fór að litast um á meðal þessara lík- 
neskja úr járni, marmara, eir og kopar, datt honum í hug 
að reyna að finna þar minnismerki vinar síns, sem hann 
hafði þekkt til forna, og verið hafði hinn nýtasti maður, 
en það heppnaðist honum ekki; hann fann enga af því 
tægi. Hann gat ekki fundið neinn þeirra manna, sem 
með vitsmunum sínum höfðu frelsað hann og börn hans 
frá aumasta og afskræmilegasta vesaidómi, sem með hug- 
rekki sínu höfðu leyst forfeður hans úr ánauð, sem með 
andríki sínu höfðu tryggt hinum lágu og lítilsigldu nýja 
og göfuga lífsvegu, sem með ráðsnilii sinni höfðu bætt 
hag verkamannanna með ógrynni íjár og furðuverka, Á 
hinn bóginn fann hann aðra, sem honum voru ekki lsunnir 
að neinu góðu og enn aðra sem honum voru kunnir að illu 
einu. 

,,Eg botna ekkert í þessu,“ sagði hann og ræskti 

sig. 

Að svo mæltu fór hann heim og settist í arinskotið 
sitt, að reyna að fá þessu útrymt úr huga sér. 

Það var næsta fátæklegt og tómlegt þetta heimili 
hans, sem var innilukt á alla vegu af óþverralegum rökk- 
ur-dimmum strætum, en þrátt fyrir það, var honum það 
hjartfólginn staður. 

Konan hans hafði fengið sigg í hendurnar af áreynslu 
og striti og hafði elzt fyrir aldur fram, en eigi að slður 
elskaði hann hana. Börnin hans voru kyrkingsleg og 
báru þess ljós merki að þau höfðu verið alin upp við óheil- 



ALMANAK 1908.. 


59 


næmt viöurværi, en í augum hans voru þau sarnt inndæl. 
Umfram alt annaö þráði þessi ma' ur af heilum hug, að 
börnum sínuni yrði kennt. ,,Þó að heimnrinn stundum 
færi með mig í gönur,“ sagði hann, ,,vegna vankunnáttu 
minuar, þá vil eg að minnsta kosti, að þau verði aðnjót- 
andi meiri fræðslu en eg og geti látið sér mín víti að 
varnaði verða. 

Þó að mér hafi gengið ógreiðlega að verða aðnjót- 
andi ávaxta unaðsemda þeirra og upplýsinga, sem í bók- 
um eru fólgnar vil eg eigi að síður, að þeim verði gjört 
hægra fyrir um það. “ 

En Herraða ættin fór í háa rifrildi sín á meðal í til- 
efni af því, hvað lögmætt væri að kenna börnum þessa 
manns. Nokkrir af ættfnnl stóðu á því fastara en fótun- 
um, að það (sem þeir tilnefndu) væri einkum og sér í 
lagi óhjákvæmilega nauðsynlegt yfir alla hluti fram; en 
aðrir af ættinni stóðu á því fastara en fótunum að það 
(sem þeir tilnefndu) væri einkum og sér í lagi nauðsyn- 
legt yfir alla hluti fram. Og það slitnaði algjörlega upp 
úr á milli ættingja Herruðu ættarinnar, svo skiftust þeir í 
flokka, sömdu flugrit, héldu fundi, birtu stefnur og áttu 
í allskonar illdeilum; drógu hvern annan fyrir lög og' dóm 
hins veraldlega réttar og fyrir lög og dóm hins andlega 
réttar; atyrtust, börðust með hnúfum og hnefum, flugust 
á og létu kné fylgja kviði af .ósegjanlegri grimd. En 
á meðan sá maður þessi á hinum bráðfleigu tómstundum 
sínurh heima hjá sér ákvöldin, börnin sín numin af tröll- 
um í jötunheima fávizkunnar; hann sá dóttur sina gjör- 
spillast og verða að ánauðugu kjagandi drægsli. Hann 
sá son sinn verða að þræli girnda sinna og' ástríðna og 
dragast niður á lægsta stig glæpa og guðleysis. Hann 
sá ljósið, sem bjarmaði fyrir í augum ungbarna sinna 
hverfa og snúast svo grátlega til undirhyggju og ótrri- 



6o 


ólafTjr s. thorgeirsson: 


mennsku, aö hann hefði heldur kosið, að þau hefðu verið 
fábjánar. 

,,Eg botna ekki hæti meira í þessu,“ sagSi hann, 
,,en eg - efast um, að hér fari állt með feldu. Nei, svo 
sannarlega sem guð er í þessum þokuþrungna himni yfir 
höfði mér, syrija eg fyrir, að mér sé hér um að kenna. “ 
Hann sefaðist von bráðara (því að geðshræringar hans 
áttu sér sjaldan langan aldur og að eðlisfari var hann ljúf- 
menni) svo fór hann að virða fyrir sér sunnudaga og leyfis- 
daga sína og fann hvérSu ömurlegir þeir voru og lúalegir, 
og hversu ofdrykkjan með allri sinni eyðileggingar-runu 
átti rætur sínar að rekja þangað. Því næst bar hann mál 
sitt undir Herruðu ættina og tók til orða: ,,Vér erum 
verkalýður, og eg hefi óljóst hugboð um, að verkalýð 
sé áskapað — og það af háleitari speki en yðar, eftir því 
sem mér á mjög takmarkaðan hátt, skilst það — að 
hafa þörf fyrir andlega svölun og saðningu. Lítið þér 
á hvað vér leiðumst út í þegar vér förum á mis við hana á 
hvíldardögum vorum. Fram nú! Gefið þér mér ósak- 
næma skemtun, sýnið þér mér eitthvað, bjargið þér 
mér!“ 

Nú varð harkið og háreystið í Herruðu ættinni öld- 
ungis ofboðslegt. Um leið og nokkrar raddir, sem naum- 
ast urðu heyrðar, komu með þá tillögu, að sýna honum 
undur veraldarinnnar, stærð sköpunarverksins, hinar 
feikilegu breytingar tímans, starfsvæð náttúrunnar og 
fegurð listanna — að lofa honum sem sé einhverntíma að 
skoða þetta, þegar hann væri viðlátinn að renna aug- 
unum yfir það — þá buldu við æðisleg óhljóð og 
ofboðslæti á meðal hinna Herruðu, pá heyrðust ræð- 
ur fluttar af fossandi mælsku, þá var umlað og á- 
vítað, þá rigndi uppnefnum og atyrðum, þá flágjölluðu 
þingbundin vafaspursmál og vandræða-svör, þar sem 



ALMANAK 1908. 


6 l 


,,eg þori ekki“ stóð upp á móti ,,egf vil það, “ en mann- 
auminginn stóð höggdofa og hvimaði í allar áttir. ,,Hefi 
eg- komið öllum þessum ósköpum á stað,“ sagði hann, og 
hélthöndunum um eyrun, því hanti hafði fengið hellu fyrir 
þau — ,,með tilmælum sem eg hélt að hefðu verið sak- 
laus, og byggð væru á daglegri reynslu og þekkingu allra 
þeirra manna, sem þora að ganga með opnum augum? 
Eg skil ekki og enginn skilur mig. Hver mun endir hér 
á verða?“ 

Hann stóð bljúgur við vinnu sína, og var í sífeilu að 
spyrja sig þessarar spurnitigar þegar honum bárust fréttir 
um, að drepsótt hefði gjört vart við sig hjá verkalýðnum 
og dræpi það umvörpum. Hann grenslaðist eftir þessu 
og komst þá fljótlega að raun um, að það var satt. 
Dautt og deyjandi fólk lá í einni kös í hinni loftillu og 
óþverralegu kofaþyrpingu þar sem hann hafði orðið að 
eyða æfidögum sínitm. Hið rökkurdimma og fúla and- 
rúmsloft eymdi alt af eitri. 

Heilirjafnt sem vanheilir, ungir jafnt sem gamlir, 
feður jafnt sem mæður hrundu niður. Hvaða úrkosti 
hafði hann? Hann varð að vera þar sem hann var kom- 
inn og horfa upp á þá, setn honum stóðu næst hjarta, 
deyja. 

Kristniboði, sem var mjög vingjarnlegur kom á fund 
hans og mæltist til að mega biðjast fyrir tneð honum til 
þess, að reyna að mýkja hjarta hans í myrkri sorgarinnar, 
en hann svaraði: ,,Ó, hvað stoðar það, kristniboði góður, 
að vitja mín, manns, sem dæmdur er til þess, að hafa að- 
setur á þessum fúlu stöðvum dauðans? Þar sem hver 
einasta skynjun, sem guð hefir gefið mér til yndis og á- 
nægju, verður mér til kvalar, þar sem hvert augnablik 
hinna töldu lífdaga minna eys nýrri vellankötlu yflr 

6 



Ó2 


ÓLAFtTK S. THOKGElKSSÖNr 


dyrigju þeirra hörmunga sem eg ligg marirm undir? En 
varpið þér heldur á mig 'í fyrsta sirihi á æfi minni eiim 
geislabroti af giihi meö því, að gefa mér vitund af lofti og 
Ijósi; gefið þér mér hreint vatn; hjálpið þér mér til þess 
aij vera þofekalegum; léttið þér þetta illa andrúms- 
loft og óbærilega líf, sem kvetur úr oss kjarkinn og gjörir 
óss að þessum harðúðugu og hirðulausu sképnum, sem 
þér of Óftlega þykizt verða varir við vor á meðal; berið 
þér með viðkvæmni og vinarhug lík þeirra; sem deyja, út 
úr þéssum kytrum, þar sem vér venjumst hinni ægilegu 
umbreytingu, datíðanum sjáífum, svo átakanlega, að vér 
jafnvel töpum meðvítundinni fyrir heilagleik hans, og þá 
vil eg, kennari góður — enginn veit betur en þér, hve 
sárfeginn —- heyra yður minnast á hann, sem ætíð bar 
fyrir brjósti. sér, þá, sem þjáðir voru og þunga hlaðnir, 
Og tók upþá sig sorgir mann'kynsins !“ 

Hann var enri að vinnu sinni aleinn og angurvær, 
þegar kennarinn kom og staðnæmdist hjá bonum í svört- 
um klæðum. Hann.háfði einnig um sárt að binda. Kon- 
an hans í blóma lífsins, yndislega^ góða og unga kpnan 
hans var dáin og —- einkabarnið hans líka. 

„Kennari gúður,“ sagði hann, „það er þungbært 
þetta — eg veit það — en reynið að hressa yður. Eg 
• skyldi.hugga yður ef eg gæti. “ 

Kennarinn þakkaði honum hjartanlega, en sagði, „Ó, 
þú bágborni verkalýður! Allt þ'etta ólán stafar af yður. 
Hefðuð þér aðeins lifað heilnæmara og sómasamlegra lífi, 
þá hefði eg ekki nú verið syrgjandi ekkjumaður sviftur 
ástvjnurh mínum.“ ’ 

„Kennari góðúr,“ svaraði hann, og hristi höfuðið, 
„mér er lokstns farið að skiljast, að flest ólán eigi rót sína 
að rekja til vor, svo sem eins og þetta. Að enginn geti 



ALMANAK 1908. 


63 


g'jört svo lítiB úr sér að staðnæmast við vorn auðvirðiieg'a 
þröskuld, fyr en vér sameinumst liínni rembriu og kávísíi 
kynslóð þarna yfir frá í því, að gjöra alt hið rétta. Vér 
getum ekki lifað heilnæmu og viðurkvæmilegu lífi nerna 
þeir, sem tekist hafa á hendur að stýra oss, gjöri oss það 
mögulegt. Vér getum ekki fræðst nema þeir vilji fræða 
oss; vér getum ekki á skynsamlegan Hátt skemt óss, 
nema þeir vilji skemta oss; vér getum ekki af sj'álfsdáð- 
um annað en haft einhverja falsguði, á meðan þeir fylla öll 
torg og almannasvæði með sínum eigin. Hið illa, sem 
stafar af rángri tilsögn, hið illa, sem stáfar af djöfullegu 
skeytingarleysi, hið illa sem stafar af óeðlilegri kúgun og 
synjun sérhverrar göfgandi nautnar, mun allt streyma út 
frá oss, og ekkert af því mun líða undir lok með oss, það 
mun útbreiðast í hið óendanlega. Það gjörir það ætíð;' 
það hefir ætíð gjört það — einmitt eins og þessi drepsótt. 
Eg hefi aS lokum, að eg hygg, komizt að rauri úm það. “ 
En kennarinn tók aftur til orða: ,,Ó, þú bágborni 
verkalýður ! Hversu sjaldan er það, að vér beyrum minnst 
á yður, án þess að þér séuð viðriþnir einhver vandræði !“ 
,,Kennari góður,“ svaraði hann, ,,eg er Nafnlaus, 
og mjög lítil • líkindi til að mín verði getið (né fólk 
hirði mikið um að heyra mín getið) nemá í sambandi við 
einhver vandræði. En aldrei verður það, að þau fái rót 
sína rakið til mín, og aldrej verður það, að þau hverfi með 
mér, Sem eg er lifandi maður, koma þau aðsteðjandi til 
mín og streyma út frá mér. “ 

Það var svo miki! sanngirni í því, sem hann sagði, og 
Hérráða áettin hafði pata af því, og auk þess hafði hin 
nýafstaðna eyðing slegið þvílíkri ofboðs skelfingu yfir 
hana, að hún fastréði að gjöra í.sameíningu við hann, 
allt hið rétta — að minnsta kosti að því lej'ti sem það, frá 



64 


OI.AFUR S. THORGEIRSSONI 


mannúðarlegu sjónarmiði skoðaö, gæti samþýðst beína 
hindrun annarar drepsóttar. 

Þegar hræöslunni létti af henni, sem hún fljótlega 
gjöröi, tók hún aftur til aö þrátta, eins og að undanförnu, 
og lét svo allt annaö ógjört. Þess vegna gjörði drepsóttin 
vart viö sig að nýju á !águ stöðvunum sem fyr — svo 
hélt hún áfram og uppávið eins og refsiglóð réttlátrar 
hefndar, og sópaði burtu afar-miklum tjölda af ófriðar- 
seggjunum. En ekki var einn einasti maður á meðal 
þeirra, sem kannaðist nokkurn tíma við, að hann hefði 
orðið þess minnstu vitund var, að sér væri nokkurn 
skápaðan hlut hér um að kenna. 

Þannig lifði Nafnlaus, og dó samkvæmt af- 
gamalli venju; og þetta er í megindrættunum sagan af 
Nafnlaus. 

Átti hann ekkert nafn, spyrjið þér. Ef til vill hét 
hann Legíón. Það skiftir litlu hvað hann hét, við sktilum 
nefna hann Legíón. 

Ef þér hafið einhverntíma verið staddur í belgisku 
þorpunum í grend við Waterloo vígvöllinn, munuð þér 
hafa séð þar í kirkju einni, lítilli og afskektri, minningar- 
mark reist af dyggum og trúföstum samliðsbræðrum í 
öllum hertýgum, til minningar herfylkishöfðingja A, 
riddarahersi B, höfuðsmanni C, D og E, flokksfvrirliða F 
og G, merkisbera H, I og J, sjö undirforingja og eitt 
hundrað og þrjátíu óbreytta liðsmenn, sem féllu við 
góðan orðstír hinn minnistæða dag. Sagan af Nafnlaus 
er saga hinna óbreyttu liðsmanna heimsins. Þeir 
bera sinn hluta af þjáningum stríðsins, þeir eiga sinn þátt 
í sigrinnm, þeir falla, þeir láta ekkert nafn eftir sig nema 
í fjöldanum. Lífsganga hins roggnasta á meðal vor endar 
í sama moldvarpinu sem þeirra. 

Vér skulum nú minnast þeirra á þessu ári við jó!a- 
blysin vor og gleyma þeim ekki þegar þau eru útbrunnin. 

(Jón Runólfsson þýddi.) 



ALMANAK 1908. 


65 


GYÐINGAR í NORÐURÁLFU. 

(Þýðing.) 


G YÐINGAR hafa átt mikinn og merkilegan þátt í aS 
gera Norðurálfu það sem hún er, þrátt fyrir það þó 
ferill þeirra þar væri sannur raunaferill í fleiri hundruð ár, 
—og sé það enda enn í sumum ríkjum Norðurálfu. Frá 
því fyrst þeir komu til Norðurálfu og til þessa dags, hafa 
þeir verið dreifðir sem þjóðflokkur, en þó alt afhaldið hóp- 
inn, — einn hópinn hér og annan þar, tengdir með einu 
sameiginlegu, þrí-einu bræðra-bandi, æ 11, sögu og 
t r ú. Þeir voru alls staðar álitnir óþarfir gestir, og var 
því alls staðar neitað um almenn, pólitísk þegnréttindi, *— 
var enda hæpið, að lögin viðurkendu rétt þeirra til að lifa. 
Tilvera þeirra var eiginlega gustukagjöf ,,hinna kristnu,“ 
enda var það einkennismerki stimplað á Gyðinga hvar- 
vetna. Þeir höfðu líka sem minst afskifti af kristnum ná- 
búum sínum, bjuggu út af fyrir sig algjörlega og héldu 
fast við sin trúfræði, sem á engan hátt gátu samrímst trú- 
fræðum hinna kristnu. í gustukaskyni, sem sagt, var 
þeim lofað að lifa og í gustukaskyni var þeim þá einnig 
markaður bás, þ. e., þeim var veittur ákveðinn reitur í 
borgunum, sem þeir dvöldu í, til ábúðar. Þar, og hvergi 



66 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


annars staðar, máttu þeir vera. Aö auki voru þeir tieydd- 
ir til að klæðast annarleg'um búningi, til staöfestingar 
þeim almenna úrskuröi, aÖ þeir væru fyrirlitnir afkom- 
endur útlifaðrar þjóðar. Sjálfir æsktu þeir þess eins, að 
mega vera i friði, en sú bón var þó ekki æfinlega veitt. 
Þeir voru hraktir úr einu landi í annaö, úr einni borg í 
aðra, eignir þeirra voru teknar með ofbeldi og þeir sjálfir 
ekki ósjaldan lemstraðir. í stuttu máli: Þeir voru ofsóttir 
á alla vegu. Þrátt fyrirallt þetta tókst þeim þó smátt og 
smátt að fullkomna það verk í Norðurálfu, sem stórmikinn 
þátt á í að hindra stríð og styrjöld og á hinn bóginn, á 
mestan þátt í auðsæld þjóðanna. Að Gyðingar hafi unnið 
þetta verk, er ekki nema lítiliega viðurkent enn, en 
sú viðurkenning er alt af að verða almennari, að Norður- 
álfa eigi Gyðingum að þakka sína miklu og sívaxandi al- 
þjóðaverzlun. Gyðingar eru, sem kunnugt er, snillingár 
:ið græða á verzlun og vöruskiftum. Þíss veg, a með 
fram hafa þeir fengið nafnið ,,okrarar,“ hjá öllum þjóðum, 
þó auðvifað sé, að þeir séu harðdrægir og sumir miður 
fróinir í viðskifturii. En svo er þetta afsakandi. Það er 
eðlileg afleiðing af margra alda ofsókn og rangsleitni, 
sem þeir hafa mætt. Gyðingar voru upphaflega hneigðir 
til landbúnaðar og ákuryrkju, en með falli Jerúsalems- 
borgar (árið 70 e. Kr.) og flótta þeirra úr landinu helga, 
byrjaði verzlunar-nám þeirra, og hefir haldið áfram síðan. 
Þegar til Norðurálfu kom, var þeim meinað að eignast 
land, og þeim var meinað að nema læknisfræði, lögfræði, 
stjórnfræði — í stuttu máli, þeim var bannað að menta sig 
eba fullkomna á einn eða annatrveg: Þeim var leyft að 
hokra á þeirn sérstaka reití borgunum, sem þeim var út- 
hlvtaður, og þar með var búið. Hvað var til ráða fyrir 
þessa landflótta vesalinga ? Þar sem lærðra manna staða 



ALMANAK 1908. 


6/ 


var þeim bönnuð og jarðyrkja bönnuð og að sjálfsögðu öll 
hluttaka í stjórnmálum, þá var ekki um marga vegu að 
tefla. Það sem næst var hendi o g þægilegast viðfangs, 
var að kaupa og selja, — að kaupa fyrir sem lægst verð 
og að selja aftur með sem hæstu verði. Samhliða vöru- 
verzluninni, verzluðu þeir og með peninga, þ. e., þeir 
lánuðu peninga gegn vöxtum, og á því græddu þeir brátt 
stórfé. Fyr á tírnum var kristnum mönnum bannað 
,,okur,“ eða peningalán gegn vöxtum, og voru Gyðingar 
því einir um þau viðskifti lengi fram eftir. Konungar og 
valdsmenn hiífðu ekki Gyðingum, og. Gyðingar hlífðu þá 
ekki heldur lítilmögnunum, sem neyddust til að fá pen- 
inga til láns hjá þeim, þegar konungar eða yfjrvöld þörfn- 
uðust peninga, var sjálfsagt að grípa Gyðings-okrara og 
rýja hann sem næst að skyrtunni, sleppa honum svo og 
láta hann byrja á nýjan leik að rýja smælingjana. Af 
þessu athæfi fengu Gyðingar alment nafnið : „Lausafé 
konungs, “ að til þeirra var alt af tekið, þegar sjóður 
konungs var tómur. 

Þetta var skóli Gyðinganna hjá ,.,kristnu“- þjóðunum, 
og það er sannast, að þeir voru fúsir að læra. Þeir lærðu 
furðu-fljótt öll brögð í verzlun. og þeir höfðp líka betri 
hentugleika tii að nema þá fræðigrein, en' -allir .aðrir á 
þeim tíma, sérstaklega að því er snerti verzlun landa og 
þjóða milli. Dreifing þeirra meðal allra þjóða varð þeim 
í því efni ómetaniegt gagn. Að undanteknum örfáum 
lærðum mönnum, voru þeir einu mennirnir, sem áttu við- 
skiftavini í ölium löndum, og töluð.u og rit.uðu sérstakt 
sameiginlegt tunguniál. í mörgum tilfellum,, var einn 
bróðirinn í þessu landinu og annar í hinu, eða þá nánir 
tengdamenn og vinir. Þetta gerði upphaf alþj,óðav.erzlun- 
ar þeim mun aðgengilegri og greiðari. Og byrjunin var 



68 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


þessi: ,,ísak í London, t. d., keypti $100 virði af jarð- 
yrkjuverkfærum og sendi Jakobi, bróður sínum eöa vin, í 
Vaíensíu á Spáni. Hvernig' borgaði þá Jakob þessar 
vörur? Hann kevpti $100 viröiaf rúsínum og suðrænum 
aldinum og sendi ísak til London. Þarna lét hvorugur 
einn eyri í peningum, en borgaði þó vörurnar fullu verði. 
Nú, þessi skínandi jarðyrkjutól hjá honum Jakob í Val- 
ensíu flug-u út o g þóttu fyrirtaks kjörkaup, þótt hann 
færði fram verðið um helming. Sama var að segja um 
aldinin hjá honum ísak í London, að þau voru fyrirtaks 
ódýr, færð fram um helming. Afleiðingin var, að á 
stuttri stund höfðu þeir ísak og Jakob grætt sína $100 
hver, á $100 vöruforða. 

Þetta var þeim Englendingum og Spánverjum ó- 
mögulegt að gjöra. Það skildi hvorugur annars tungu- 
mál, og þó svo hefði verið, hefði hvorugur þorað að senda 
hinum vöru, nema borgað væri fyrirfram. En Jakob 
talaði spánversku og ísak ensku, en auk þess kunnu þeir 
eitt sameiginlegt mál — hebreskuna. Þetta eina dæmi 
sýnir því ljóslega, hvernig alþjóðaverzlunin hófst. Og það 
er líka auðskilið, hve fljótur og sí-vaxandi gróði safnaðist 
til Gyðinga í öllum löndum, sem eðlileg afleiðing af sívax- 
andi vöru-safni frá öllum löndum, sem þeir einir höfðu á 
boðstólum. Sölubúð hvers einasta Gyðings varð smám 
saman alþjóða-sýning í smáum stíl. Þar voru allir hlutir 
til sýnis og—fáanlegir fyrir ákveðið verð. Það er því 
auðsætt, að Gyðingar náðu brátt yfirhönd í allri verzlun. 

Sí-vaxandi verzlun og auður og sí-vaxandi þörf á 
peningum til útláns kom þá og Gyðingum til að stofnsetja 
útlán og peninga-víxl, þ. e., gefa möntium tækifæri að 
leggja peninga í útlána-sjóð, með því skvlyrði, að draga 
mætti upphæðina út að þörfum. Þannig voru Gyðingar 



ALMANAK 1908. 


69 


hðfundarþeirra stofnana, sem nú gfansja undir nafninu 
,,banki,“ og þeir eru einnigf höfundar að bankaávísunum, 
með því að Gyðingfur í þessu landinu gaf ritaða ávísan á 
sams konar sjóð í hinu Iandinu, svo pening-a þyrfti ekki að 
senda landa eða ríkja á milli. 

Ósjálfrátt náðu Gyðingar þannig haldi á öllum stór- 
kostlegustu gróðafyrirtækjum, o g þar sem þeir voru einir 
um öll þessi viðskifti í mörghundruð ár, er ekki undarlegt 
þó þeir séu ríkir bæði sem sameiginlegur þjóðflokkur og 
einstaklingar. En svo gjörðu þeir meira en safna auð 
sjálfir. Þeir urðu orsökin til sí-vaxandi framleiðslu og 
hrundu þannig heitninum áfram á braut framfaranna. 
Jarðyrkjumaðurinn á Spáni gaf ekki selt það sem nokkuru 
nam af afurð jarðar sinnar, þangað til Gyðingar komu. 
Það vár m'eirá en nóg af aldinum alls staðar á Spáni, fyrir 
fólkið sem þar bjó, og aðrir kaupendur buðust ekki. En 
svo komu Gyðingar og þeir tóku til að kaupa aldini og 
senda til bræðra og vina út um alla Norðurálfu, og fengu 
fyrir þaö vörur, sem Spánverjar höfðu ekki áðurátt nokk- 
urn kost á að fá. Eðlilega afleiðingin var sú, að þess 
meira sem Gyðingar keyptu af aldinum, þess meira 
máttu Spánverjar til með áð rækta. Sama er að segja 
um alt, sem þeir keyptu, í hvaða landi sem var, að það 
þurfti þeim mun meira, sem þeir keyptu meira. Sú þörf 
óx með ári hverju og — framleiðslan með. 

Hollendingar urðu fyrstir Norðurálfu-manna til að sjá 
og meta hagnaðinn, er stafaði af auðsæld og viðskifta- 
forsjálni G)fðinga, og veittu þeim svo fyrstir manna nokk- 
ur veruieg borgaraleg réttindi um lok sextándu aldar. 
Það var upphaf auðsældar Hollendingá, sem hvarvetna er 
viðbrugðið. Fimmtíu árum síðar veitti Oliver Cromwell 
Gyðingum leyfi til að flytja til Englands, eftir að þeir höfðu 


7 



70 


ólafur s. thorgeirsson: 


verið útlægir þaðan um 370 ár. Þó var það ekki fyrr en 
um miðja nítjándu öld, að Gyðingar öðluðust borgaraleg 
réttindi á Englandi, Það var ekki fyrr en 1846 að numin 
voru úr gildi þau lög á Englandi, er heimtuðu að Gyðing- 
ar bæru sérstakan klæðnað, þó þau lög hins vegar væru 
dauður bókstafur, sem enginn hlýddi, frá því um miðja 
17. öld, 

í Hollandi, í brezka ríkinu hvervetna, og í Bandaríkj- 
unum hafa Gyðingar fullkomin þegnréttindi, en ekki 
annars staðar, nema að nafninu til. Þeirri endalausu 
baráttu og ofsóknum er það að kenna, eða þakka, sam- 
hliða þeirra eigin makalausu vanafestu, að svo mikið 
hefir að undanförnu verið talað um endurreisn Gyðinga- 
lands, og mikið og blómlegt Gyðingaveldi, sem eigi eftir 
að yaxa upp af þeirra eigin sögufrægu rústum við Jórdan. 
Þaf í jandinu helga endurreistu, vænta Gyðingar, meðal 
annars, að verði háð þau væntanlegu, voldugu dómþing, 
er úrskurði öll þau þrætumál þjóðanna, er til þessa hafa 
ekki orðið útkljáð neraa með sverðum og byssukúlum á 
vígvelli. 

Þrátt fyrir ofsóknir allar og jafnréttisbann hafa þó 
fjölmargir Gyðingar orðið nafnfrægir fræði- og listamenn, 
rithöfundar, málarar, o. s. frv. Meðal þeirra, sem nafn- 
kendastir eru, má telja Mendelssohn og Meyerbeer, tón- 
skáld dg söngfræðinga, Heinrich Heine, söguskáldið nafn- 
fræg'a, og Benjamin Disraeli, stjórnfræðinginn, sem þök- 
aði sér áfram, stig fyrir stig, þangað til hann náði þeirri 
tignarstöðu, að verða stjórnarformaður Breta. 



ALMANAK 1908. 


71 


KVENMAÐURINN OG KÖTTURINN. 

Saga eftir Marcel Prévost. 


Mr. Tribourdeaux var gamall vinur ókkar, maður 
prýðilega vel að sér og skýrleiksmaður, en hvorttveggja 
er óvenjulegt um herlækna. ,,Jújú,“ mælti ha'nn, ,,það 
yfjrnáttúrlega er allt umhverfis oss, innijykur qg gngn- 
tekur oss. Það er allstaðar. Ef vísindin leggja það í 
einelti, þá flýr það og verður ekki höndiað. Skynjanin er 
lík vorum fornu forfeðrum, sem ruddu sér akuriatid í 
skógarþykni: hvenær sem þeir kotnú út í jaðar rjóðurs- 
ins, þá heyrðu þeir urrað og sáu glóra í tindrandi augu alt 
umhverfis. Eg þykíst sjálfur hafa komið nærri takmörk- 
um hins dularfulla þó nokkrum sinnum um dagana, og 
einkum og sér í lagi eiilu sinni.“ 

Ein af ungu stúlkunum tók þá til orða og mælti: 

,,Yður dáuðlangar til að segja okkur ’sögu núna, 
doktor. Verið þér ekki- að þessii, komið þér nú með 
hana.“ 

Læknirinn hnevgði sig. 

,,Neí, rriig langar álls ekki neitt til þess. Eg ségi þá 
sögu eins sjaldari ög mér er hægt, því að hún fæf á þá 
sem heyra hana og tekur á sjálfan mig líka. Hvað um 
það, nú skuluð þið heyra. “ 



72 


ói.afur s. thorgeirsson; 


,,Árið 1863 settist eg að í Orleans sem ungur læknír. 
Sú borg er veglega húsuð, með því að ríkismenn óg liöfð- L 
ingjar eiga þar heimá mjög margir, og því er 'ervitt fyrir 
ógifta menn að fá þar hentugt húsnæði, en mig langaði til 
að'hafa rúmt um mig og loftgott, og því settiat eg að í 
stóru húsi utanborgar, nærri Saint-Euverte. Kaupmaður 
hafði reist það, er lét vefa tjöld og ábreiður í stórum stýl, 
hafði neðsta gólf fyrir búð og vörugeymslu en, bjó á efra 
loftinu. Þegar hann fór á höfuðið, var húsið selt fyrir 
hálfvirði með öllu sem í var, með því að enginn fekst tii 
að búa þar. Kaupandi ætlaði sér að græða á kaupunum, 
með því ah bygðin var að færast í þá áttina, og nú ætla 
eg að svo sé komið, áð borgin sé vaxin út fyrir þann 
stað. En þ.egar eg settist þar að, þá stóð húsgímaldið 
eitt sér á bersvæði, en innfrá því-lá stræti, þar sem húsin 
stóðu strjált eins og gemlur í illa tenntum kjálka. 

Eg leigði helminginn af fyrsta gólfi, fjögur herbérgi. 
Svefnherbergi og skrifstofu hafði eg út að götunni, í öðru 
hinna hafði eg fatnað minn og farangur, en hitt slóð 
tómt. Þetta húsnæði var mér hentugt og þægilegt og 
enn er þess að géta, að meðfram allri húshliðinni voru 
veggsvalir, er eg hafði fyrir mig einan, eða helminginn af 
þeim, réttara sagt, því að járngrindur skiftu þeim í tvent 
(takið vel eftir þessu), en þó mátti vel klifrast yfir þær. 

Það var í júlímánuði, þegar eg var búinn að vera 
þarna í tvo mánuði, að eg kom heim eitt kveld. Þá brá 
mér við að sjá ljós skína úr gluggum á sama lofti og eg 
bjó, en þar átti eg engra manna voa. Ljósið var undar- 
legt, fölleitt en þó skært, og lýsti greinilega veggsval- 
irnar, götuna og flötina framundan. 

Eg hugsaði með sjálfum mér: Jájá, eg er þá búinn 
að fá nágranna. 



ALMANAK 1908. 


73 

Mér var ekki meir en svo um þetta, því að eg var 
heldur upp með mér yfir því áð hafa einka-ráð yfir bú- 
staðnum. Eg fór upp í svefnherbergið, steig þaðan hljóð- 
lega út á svalirnar, en þá var búið að slökkva ljósið. Eg 
sneri þá inn aftur, tók mér bók og las í eina tvo tíma. Eg 
þóttist heyra við og við eins og létt fótatak innan um 
húsið, en gaf því engar gætur, heldur lauk við bókina, 
háttaði og sofnaði skjótt. 

Um miðnættið hrökk eg upp við það, að mér fannst 
einhver standa fyrir framan stokkinn. Eg settist upp, 
kveikti á kerti og leit þá hvar stóð á miðju gólfi afarstór 
köttur; hann setti uppkryppuna og glápti á mig heiðgúl- 
umglyrnunum. Hann var af bezta Angora-kyni, ágætlega 
fallega hærður, en liturinn var svo undariegá heiðgulur, 
að dýrið sýndist vera steypt úr gulli. 

Hann gekk til mín hægt og'hljóðlega og nuddaði sér 
mjúkt og varlega upp við fæturna á mér. Eg beýgði 
mig og strauk honum, hann tók því malandi ög stökk 
loks upp á hnén á mér. , Eg sá þá, að þétta var læða, ný-s 
vaxin, og sýndist vilja lofa mér að strjúka sér eins lengi 
og mig lysti. Loksins lét eg hana niður á gólf og’ reymii 
til að fá hana til að fara út, en hún stökk út úr hönduti- 
um á mér og faldi sig einhversstaðaf undir húsgögnunum, 
en þó stökk hún strax upp í rúmið, þegar eg var búinn áð 
slökkva á kertinu. En egyar syfjaður og lét hana í friði. 
Um morgunin þegar eg vaknaði, var hún horfin. 

Með sanni má það segja, að manhsheilinn er við- 
kvæmur, og verður auðveldlega þokað úr réttum skorð- 
um. Áður en eg held lengra áfram, þá skuluð þið ritja 
upp fyrir ykkur það sem gerst hafði: ljós sást í herbergi, 
þar sem engin von var til þess, og hvarf snögglega; kött- 
ur, undarlega litur, kom fram og hvarf með dálitið kyn- 



74 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


leg-u móti. Nú, það er enginn leyndardómur í þessu, eða 
hvað ? Látum svo vera. Hugsið ykkur nú, að þessir 
sömu atburðir gerist dag eftir dag í heila viko,-nákvæm- 
lega með sa-ma hætti í hvert sinn, og þá getið þiö trúað 
mér til þess, a5 þeir eru nógu merkilegir til þess að 
kveikja óróa hjá man'ni sem býr einn á afskektum stað, 
álíka og þann sem eg mintist á í byrjuri sögunnar, og 
altaf vaknar hjá manni; þegar hann náigast hið dulda. 
Hyggja manns er svo gerð, að hún lætur sér ekki nægja 
arinað en caiisa sufficiens eða samræmisins fullnaðar rök 
fyrir hverjum fyrirburði eða flokki fyrirburða. Hún krefst 
þess aö atburðír nákvæmlega sarnskonar hafi sanrskonar 
orsakir, og fyllist óróablandinni undrun, ef hún getur 
ekki ráðið í orsökina eða það lögmál sem þeir eru sprottn- 
ir af. ' 

Eg er ek'ki' kjarklaus, en eg hef oft séð og gefið gæt- 
ur hræðslu hjá öðrum, bæði þar sem h'ún sýnir sig einfald- 
legast, hjá'börnum', óg hryllilégast, eins og hjá vitfirríng- 
um, og ðilum stigum hennar þar í miííi. Eg ve'it að hún 
sprettur ætíð og nærist af óvissu eða þekkingatleysi, þó 
að svo vilji oft verða, að hræðslan brevtist í forvitni, þeg- 
ar inaður setur sér að athuga og ransaka upptök liennar. 

Þess vegna tók eg það í mig, að gráfa upp hið sanna 
í þessu. Eg spurði dyravörðinn spjörunúm úr, en hann 
vissi ekki neitt um nágranná minn. Gömul kória kom á 
hverjum morgni að líta eftir þeim hluta hússins; eg lét 
dýravörðinn spyrja hana, en annaðhvort var, að húri var 
heyrnarlatis eða hún vildi ekki látahann vita neitt, því að 
hann fekk ekki orð úr henrii. Alt um það tókst nlér að 
fá óræka skýringu á fyrstá atriðinu sem -fvrir mig hafði 
borið — það'er að segja því, að Ijósið Var slökt þegar-eg 
kom heim. Eg tók eftir því, að ekki var annað fyrír 



ALMANAK 1908. 


75 


gluggunum en gisin tjöld, og með því að veggjasvalirnar 
lágu sanian, þá vildi húsbúandi, hvort sem karl var eða 
kona, komast hjá óþægilegri forvitni frá minni hliö, og 
slökti því ljósið undir eins og fótatak mitt hej'röist. Eg 
hafði einfalt ráð til að komast að raun um að þessu var 
svo varið. Eg lét þjónustumann færa mér kaldan kveld- 
skatt um hádegisbilið og hélt mér heima við eftir það. 
Þegar rökkva tók hélt eg mig út við glugga hjá mér, 
þangað til búið var að kveikja hinum megin,þá steig egút 
á svalirnar og klifraðist yfir milligerðina hljóðlega. Eg 
var alveg ósmeikur, þó eg mætti búast við að eg stofnaði 
mér í lífshættu, annaðhvort af byltu eða af því að eg hitti 
karlmann fyrir. Eg náði glugganum svo, að ekki h.eyrð- 
ist minstu vitund til mín, hann var hálfopinn, og sá eg 
glöggt í gegn um tjöldin, þó að ekki væri bægt að sjá 
mig innanfrá fyrir þeim. 

Eg sá inn í stórt herbergi, forkunnarvel búið, en þó 
fornfálega; ljós brann þar á hengilampa. Ct við einn 
vegginn stóð hvílubekkur; þar lá stúlka, úng ög fríð, að 
því er mér virtist. Hún hafði gullbjart hár, sem hrundi 
niður um herðar og vanga. Hún hélt á spegli, skoðaði 
sig og strauk sér, strauk handleggjunum yfir varirnar og 
hreyfði líkamann og limina kynlega mjúkt að kattasið, en 
hvenær sem hún hreyfði sig, þá glóði hárreifið í glitrandi 
bylgjum 

Eg ver.ð að játa, að mér varð dálítið órótt, meðan eg 
hortði á hana, einkanlega þegar þessi ungi kvenmaður 
hvesti á mig augun — kynleg augu, grængulog glóandi 
eins og eldslogi. Eg var viss um, að mig vaf ekki hægt 
að sjá, með því að eg var í skugga fyrir utan tjaldaðan 
glugga. En allt um það fann eg glöggt að 
hún horfði á mig. Meira að segja, hún hljóðaði 



7 6 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


upp yfir sig, velti sér við og sneri andlitinu niöur í hæg- 
indissvæfilinn. 

Eg hleypti upp glug'ganum, stökk inn í stofuna að 
hvílubekknum og beygði mig yfir hana. Jafnframt tók 
eg að afsaka mig og ásaka, því að eg sá mikið eftir fram- 
ferði mínu, kallaði sjálfan mig öllum nöfnum og bað hana 
fyrirgefningar fyrir þessa ósvinnu. Eg sagðist eiga það 
skilið að hún skipaði mér burt, en bað þess innilega, að 
mér væri ekki vísað út fyrirgefningarlaust. Eg fekk 
lengi vel ekkert svar við þessum bænum mínum, en á 
endanum sneri hún sér samt fram hægt og hægt og þá sá 
eg, að það vottaði lítið eitt fyrir brosi á andlitinu. Þegar 
hún leit mig, þá mælti hún fyrir munni sér þessi orð, en 
þau skildi eg ekki þá: 

,,Það ert þú !“ ,,Það ert þú !“ 

Eg vissi ekki í svipinn hverju svara skyldi og horfði 
á hana, og þá sló mig þessi hugsun : Hvar í heiminum 
hefi eg séð þennan svip áður, þetta augnatillit og tilburði? 
Þegar eg kom orði upp, þá mælti eg enn nokkur afsök- 
unarorð fyrir forvitni inína og fekk stutt svar en ekki ó- 
vingjarnlegt; eftir það kvaddi eg og hvarf burt, sömu leið 
og eg kom. Þegar eg kom í herbergi mín, þá sat eg 
langa stund út við glugga í myrkrinu, heillaður af þessu 
fríða andliti, en samt kynlega órór. 

Eg var hálfsmeikur við þennan kvenmann, þó fríð 
væri og viðfeldin, sem bjó svo nærri mér og ávarpaði mig 
þessum orðum: ,,það ert þú !“ rétt eins og hún þekkti 
mig,—sem var svo fátöluð og forðaðist að svara spurning- 
um mínum eiuarðlega. Hún sagði mér að vísu hvað hún 
héti — Linda — en það var líka alt og sumt. Augu 
hennar stóðu mér fyrir hugskotssjónum, gulgræn, og 
virtust stara á mig í gegn um myrkrið, og blossarnir 



ALMANAK 1908. 


77 


sem stóðu af hárinu á henni, eins og rafmagns gneistar, í 
hvert sinn sem hún strauk um þaö höndunum. Á end- 
anum lagðist eg fyrir, en undireins og eg lagði höfuðið á 
koddann, þá fann eg eitthvað kvikt dettá ofan á fæturna á 
mér. Kötturinn var kominn aftur. Eg reyndi að reka 
hana burt, en hún kom aftur og aftur, þangað til eg gafst 
upp við hana, og sofnaði með þennan kynlega laxmann 
hjá mér, eins og áður. En nú svaf eg iila við kynlega og 
vonda drauma. 

Hafið þíð reynt það nokkurn tíma, að einhver hugsun 
sezt að ykkur svo, að einhver einq, heimskulegur þanki 
hefir tökin á heilanum — hugsun hálfvitfirringsleg, sem 
læsir sig um hugann, grípur sinnið hörkutökum, og vex 
og þróast, þó að bæði skynsemi og vilji sporni á móti. 
Þetta stríddi þungt á mig næstu daga eftir að þessi at- 
burður gerðist. Ekki bar til tiðinda, annað en það, að 
kveldið eftir, þegar eg kom heim, þá sá eg að Linda stóð 
úti á svölunum, sínum megin við milligerðina. Við hjöl- 
uðum saman um stund í rökkurskímunni, en jafnskjótt og 
eg var háttaður, þá kom guli kötturinn og hreiðraði um 
sig í rúminu hjá mér og lá þar til morguns. Nú vissi eg 
hver átti hann, því að það sama kveld minntist eg á hann 
við Lindu, og þá sagði hún: ,,Ójá, kötturinn minn; alveg 
er hann eins og gerður úr gulli, finnst þér ekki ?“ Þó 
ekkert merkilegt kæmi fyrir, þá fylltist eg smám saman 
ugg og ótta, fyrst eins og geig, sem hvarflaði að stöku 
sinnum, síðan ofboði, sem sótti á mig þangað til eg gat 
ekki við mig ráðið, þantiig að eg á endanum þóttist sjá 
það sem í rauninni var öldungis ómögulegt að sjá. “ 

,,Nú, þaö er auðséð hvernig þetta fer, “ mælti unga 
stúlkan, sem talað hafði í bvrjun sögunnar. 

,,Linda og kötturinn voru ein og sama veran. “ 


7« 


ÓI.AFUK s. thokgeirsson: 

Tribordeaux brosti. 

,;Eg'hug'sá að eg hafi ékkí veríð svo álgerlega sann- 
færtSur um það, jáfnvel eitis og þá v‘ar k-omið,“ mælti 
hann; ,,en feg- skal játa að þessi kjánalega hitgsun sótti á 
rnig oft ög lengi þær löngú afidvökústundir sfem eg lifðí 
þá, og stöfuðu frá því, að heíiínn var of ftts til starfa. Já, 
það vár stundúm að það sveíf að mét, að þessar verur 
væru ekki tvær ólíkár, heldur éín og hin sama f tvennum 
ham — báðar með grænleit augu., mjúklegaT hreyfingar, 
gullbjart hár ög kynlegar í háttum. Eg sá Lindu bftog 
iðulega, en aldrei sá eg þæ r báðar í eiíiu, þó eg reyndi 
tii að konia að herini svb áð hún varaðist ekki. Eg 
revndi að liafa þettá af niér með íhugitn og fortölum, leit- 
aðist við að sannfæra sjáifan fnig um að hér væri ekkí 
neitt dult á séiði, og reyndí að gera gýs að sjálfum mér 
fyrir að vera srheykur Við kvénmánn og meinlausan kött. 
Satt að segja, þá lcomst ég að þeirri niðurstöðu, að mér 
stæði ekki neinn verulegur geigur áf stúlkunni, né- kett- 
inum, hvorri í sínu lagi, heidur af húgsuninni tif hám- 
skifta þéirra; af einhverju, sem var ekki líkamiegt, heldur 
sýnileg og holdi íklædd ímynd anda míns, mér stóð ótti af 
óskýrri hugsun, en sá ótti er f sahnleika alira skæðastur. 

Eg fór áð verða veikur á sintiinu. Eg hjáiaði við 
Lindu frameftir kvöldunum með fuilúm trúnaði og margt 
annað en það sem lftið kunnugar petsónur oftást tala um, 
ög fekk bráðlega ástarþokka til hennar; en á daginii tók 
eg út kvalir líkt því sem stríða-á þá sem vitfirfing fer, að 
færa'st yfir. Smárnsáman festist í mér ásetníngur, sterlc 
löngun til að fáða fram úr' þéssúm sífelda, kveljandi efa; 
°g því vænna sem mér þótti um Lindu, því ríkara rák 
þessi löngun á eftfr mér. Eg - á s etti m é r að 
drepa köttinn. 



ALMANAK 1908. 


79 


Eitt kvöld, áöur en.egf fór út á sv;alir að hitta hana, 
þá tók eg krukku meöigly-cerine og, glas qieö . hydrocyan 
sýru og glerstaut álika og efnafræðingar brúka þegar þeir 
fara meó-íeitur. Það, kveld, leyfði- Linda piér að faðma sig 
i fyrsta sit»A. -Eg, 0 k hana iifangið .og^strajtk henni um 
hárið, ien þftð snaJtkaði og.. sj>úði .stpágftgi^um ,þegar eg 
snerti það. Undireins og eg kom inn tíl niín, þá kom 
guli kötturinn frftm. að vanda. Eg kallaði á hana. Hún 
nuddaði sér upp við mig, setti upp krypp^nft og sperti 
Stýrið og malaði með mestu værð. Eg tó|c glerstautinn, 
dýfði honum i glycerinið og hélt honum að dýrinu, en hún 
rétti út tunguna, langa og rauða pg. sleikti hapn,, Þetta 
gerði eg,pokkrum,sipnurn. En í fjórða sinnjð stakk eg 
istÖkklinum í sýruna., Kötturinn sleikti hann sem áður, 
•og gnunaði, ekkert. l. sama bili stirðnaði, hún öll upp í 
krampa; hún fekk tvö eða þrjú flqg; og sentist upp í loft- 
ið, síðan datt þún á góffið og ( rak upp hljóð, -—þljóð sem 
í sannleika var engu líkara en þegar maður veinar. . Þar- 
rríeð dó húm.!» 

Svitinú spratt út af enuinu á mér, hendurnrir ,,gkulfu, 
og eg fleygði mér niður hjá hræjnu. Augun stóðu út úr 
tóftunum með þeim svip, s.em eg fekk \arla staðist. 
Tungan.var ífvört .og lafði út á milli tannanna; limirnir 
voru undarlega beygðir og kreptir. Eg tók á öllum 
þeim kjark, sem eg hafði til, greip dýrið upp á löppunum 
Og ’stökk út ,úr húsinu. Ejg fór hart eftir gqtunum auðum 
■ og hljóðum, niður að Leirubökkum og fleigði skrokknum 
í fljótið; Eg reikaði um borgina til morguns og yissi 
varla.hvar eg fór og ekki þorði eg að koma o.eim fyr en 
lýsa tók. . Þegar eg tók í lásinn, þá fórTirylllngur um 
mig. Eg sátkveið fyrir því að hér mundi níig lienda það 
sem segir frá í hinni frægu sögu eftir Poe, óg dýrið sém 



8o 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


eg- var nýbúinn að lóga, tæki á móti mér þegar eg kæmi 
inn. En svo varð þó ekki, Herbergin voru tóm. Eg 
datt ofan á rúmið í hálfgerðu yfirliði og sváf í fyrsta sinn 
án þeirrar meðvitundar að einhver væri að sveima kring 
um mig, þeim fasta svefni sem villidýrið sefur eða glæpa- 
maður eftir framið morð, allan daginn til kvölds. “ 

Við hlýddum sögunni steinþegjandi til þess hér var 
komið. Þá greip einhver fram í og segir: 

,,Eg sé hvernig hún endar. Linda hefir horfið um 
leið og kötturinn.“ 

,,Þér sjáið fullvel,“ svaraði Tribourdeaux, ,,að at- 
burðina í sögu þessari ber undarlega saman, úr því að 
þér eruð svona nærgætinn um það hvernig þeir komu 
heim hver við annan. Já, Linda hvarf. Þeir fundu í 
herbergi hennar fatnað og línklæði og jafnvel nátthjúp- 
inn sem hún ætlaði að vera í þá nótt, en ekkert fanst þar 
til leiðbeiningar um það hver hún hefði verið. Eigandi 
hússins hafði leigt herbergið ,,jómfrú Linda, söngmey. “ 
Hann kunni frá engu öðru að segja. Mér var stefnt fyrir 
lögregludömara. Eg hafði sést reika nálægt fljótsbakk- 
anum með æðissvip, kveldið sem hún hvarf. Til allrar 
hamingju þekti dómarinn mig, og var þar að auki 
vitrari en fólk gerist. Eg sagði honum í einrúmi alla 
söguna eins og hún hafði gerst. Hann lét hætta ran- 
sókninni; samt held eg eg megi segja að fáir hafa komist 
nær því að vera dæmdir sekir um glæp, og sloppið þó. “ 
Stund leið svo að enginn mælti orð, af þeim sem 
hlýddu sögunni. Loksins tók einn til orða, til að rjúfa 
þögnina og þann óhug sem slegið var á alla, og segir: 

„Veriðþérnú ekki að þessum látalátum, doktor; 
segið eins og satt er, að þetta er allt tilbúningur, til þess 
gerður að halda vöku fyrir kvenþjóðinni í nótt. “ 



ALMANAK 1908. 


8l 


Tribourdeaux hneygði sig með kuldasvip, hann var 
alvarlegur og dálítið fölur. 

,,Það má hver skilja hana eins og gott þykir, “ 
mælti hann. 


Saga steinolíunnar í Pennsylvaníu. 


Saga steinolíunnar í Pennsylvaníuríkinu er eins og 
skröksaga af gullfljóti. 

Hún er töfrasaga auðæt'a, sem sprottið hafa út af 
klettum og flóð út um hinn mentaða heim því nær um 
hálfa öld. 

Hin sanna saga steinolíunnar óhreinsaðrar, eins og 
hún hefir ollið út úr klettunum er miklu áhrifaríkari, 
miklu yfirgengilegri, fyllri af óheyrðutn atburðum heldur 
en nokkuð af því, sem að munnmælum hefir verið gjört 
um riddara og hispursfrúr í sögum bardaga cg ástar. 
Kyngimáttur olíunnar hefir örvað blóð mannanna með 
fyrirheitum sínum um auð og allsnægtir, hún hefir knúið 
þá fram til atorku og áhættu; og hún hefir andað eins og 
vindur á sofandi glæður græðginnar, og blásið þær upp í 
glóandi bál glæfraspilunar. Olían hefir gjört menti auð- 
uga og einskisverða á einum degi. Hún hefir komið stór- 
ríkum mönnum á vonarvöl, og gjört þurfamenn að stór- 
höfðingjum. Húti hefir sett menn á hásæti allsnægtanna 
og þeytt þeim niður á bersvæði skorts og örbirgðar. 

Á olíu hafa menn grætt og tapað auðfjár með ótrúleg- 
um sviftingum. Af hennar völdum hefir hlotizt konung- 



82 


< ÓLAFUR s. thorgeirsson: 

legt stríð í ríki verzlunar og iðnaðar, stríð, sein ekki er 
enn til lykta leitt, stríð, þar serir hverflyfidi hamingjunnar 
hefir verið eins og veðrið á Apríl-degi. 

Vér hverfum 300 ár afturí tímann að upphafi þessarar 
sögu, þegar hinar fimm kynkvíslir Injána, sem bjuggu { 
vesturhluta New York ríkisins og Pennsylvaníu og 
kunnir voru af nafninu Iroquois. voru heimsóttar af 
frönskúm landkánnendum frá Canada. Nokkrir á meðal 
þeirra, sem héldu til við Seneca-vötnin og við upptökin 
að Alleghany nefndu sig ,,Nuduwawgah, eða ,,Fjall- 
búána.“ Þeir vissu um einhverskonar ,,E!dvatftaiindir,“ 
— það er að segja um olíulindir —'en stöðvurn, þessara 
linda héldh þeir iéyndum um fjölda rriörg ár. ■ ,;Fjallbú- 
arnir“ eða SeneCa Indíánarnir, eins og þéir ávalt eru 
nefndir, héldu árlega stórhátíð um það bil, þega'r tunglið 
var fult í Ágústmánuði og til 'þessa hátíðahalds buðu 
þeir náb'úum síriutw Káhquahs rndíánunúfri, þvháð það 
var tnikil vinátta triiili þessará flbkka. Ilátíð þessi var 
alþekt qndír ftafninú: Indíán'ákö'rn-dans. • ú '• íi • 

Öndverðlega á títmim við veizluha'.d ]>etta, skemti 
'Seneca-flókk’úrinft Kahqúáhs^flokktíúnvineð 1 jvEid-dansin- 
uiri.“ Þeir söfnuðu ’friestú ógrynriúm áf ; svipurri : méð 
mörgútri leður Ólum (-Cat Ö’-nírie-tái'ls)' sem þeir höfðu 
gagnvætt rrieð olíu 1 við 'Eldvatnalindirinar,“: og héldu á 
þeim. logándi í tíéridi sér'dg þeyttu í kririg um sig þegar 
þeir dörisúðú Indíáná ,vStégg-dari'sinft“ og ráku svo 'öðru 
hvérju upþ'(fridíáha) ‘stnðsöskrið sít't eins og ti! hátíða- 
brigðis. P '■ :: 1 »H Wt 

Að þessu þótti Káhqúatí-únum hiri mesta skemmtun, 
og uppgötVuðu Von' bráðar hinar leytidu stöðvar ,,Eld- 
Vatnalindanna, “ óg var þá með öllu út unl leyndardóm- 
inn. Árið 1627 ritaði franskur kristniboði lýsingu af olíu- 




ALMANAK 1908. 83 

lindum þessuin og var hún prentuð í „Sögu Canada eftir 
Seg’ardf* árið 1632. 

I Iundrað árum síðar. geta Frakhar þess, er bjuggu á 
meða,l Setieca-flokksins. í norðvestur hluta Pennsylvaníu, 
að kynkvísl þessara Indíána .hafl notað olíu þessa við 
,,Eld-dansinn í guðsdýrkunarskini. Ef til vill ,við ós 
þessarar lindar, sem nú er kölluð Olíulaekur, á tanga ein- 
-um, umgirtum hátignar fögrum hvamnii, söfnuðust Indí- 
ánacp.ir saman.- Hinn rnikli höfðingi kynkvíslarinnar á- 
varpaði hppinn í eldheitum guðmóði, með hetjukyæðum, er 
hanm hafði yfir, um hetjuskap og þrekyirki. forfeðra þeirra. 
Yfirborð lækjarins var alþakið með þykkri olíufroðu- Eog- 
andl blysi var haldið að læknum, og áeinu vetvangi stóð 
hann í björtu báli. , 

Þegar Indíánarpir sáu bálið, ráku þeir upp svo hátt 
fagnaðayóp, að hlíðarnar og dalirnir kváðu við. Um 
margra ára skeið' hagnýttu Indíánarnir sér olíuna (sem 
almennt yar kölluð Seneca olía). Þeir söfnuðu henni á 
þann hátt, að þeir vörpuðu ullar-ábreiðu á yflrborð lækj- 
arins. Ullin drakk í sig olíuna, svo undu þeir ábreiðuna 
ofan í ílát úr Steini eða tré; þannig náðu þeir tökum á 
hinum dýrmæta vökva. Þeir-létu olíuna í smá-glös og 
létu farandprangara selja hana víðsvegar um land sem ó- 
brigðult læknislyf við gigt, kverkabólgu, og mörgum 
öðrum kvillum. 

En sú tíð nálgaðist, sem Indíánar skyldu hætta að 
káka við olíuna. Árið 1839 boraði Samuel Kier.frá Pitts- 
burg brunn á bakka Alleghany, þá er hann leitaði salts 
þar; eftir nokkuta ntánuði flóði olía út af brunninum. í 
sarna mund.boraði nágranni hans Lewis Peterson annan 
salt-brutin, og var í mestu vandræðum fyrir sakir olíu sem 
h.ann streymdi. Þegar hann hafði látið hinn dýra vökva 



84 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


renna í fljótið um hríð, hug-kvæmdist Peterson allt í einu, 
að ef til vildi mætti nota vökva þennan til að bera hann á 
vélar. Sú raun varð, á, að olía þessi gafst ágætlega í því 
tilliti þegar henni var blandað saman viðhrogn-lýsi(Sperm 
Oil) og var nú þannig fenginn miklu ódýrari vélaáburður 
en áður hafði verið kunnur. 

Á hinn bóginn braut Kier heilann um, að nota hana 
til ljósmatar. í því skyni bvgði hann árið 1845 hreinsun- 
arstöð; tók hann þá að dæla olíu upp úr ,,saltbrunni“ 
sínum svo að hún hefði nóg að gjöra, en með því að eng- 
inn lampi var enn fenginn til þess að brenna henni í, varð 
olía sú, er hann lét dæla úr þessum einabrunni, svo mikil, 
að hún seldist ekki. 

Nokkrum árum síðar fann Kier upp á því að láta 
hana í flöskur sem óbrigðult læknislyf gegn öllum þeim 
meinsemdum, sem mannlegur líkami er undirorpinn. 
Hann stofnsetti í Pittsburg verzlunarhús mikið þar sem 
hann seldi hana í pelaglösum sem sveipuð voru með aug- 
lýsingarmiða í eftirlíkingu af 400 dollara seðli. Það, 
sem flöskurnar höfðu að geyma var ekki eins aðlaðandi og 
bankaseðillinn sem utan'um þær var vafinn. 

Nýtt tímabil var óðum að nálgast. 

Það höfðu verið gjörðar tilraunir af ýmsum efna- 
fræðingum, eins og t. d. James Young í Skotlandi, í því 
augnamiði, að reyna að uppgötva olíu, sem hæf væri til 
ljósmatar. Hepnaðist þá Young að framleiða olíu af 
kolum, (sem ýmíst er nefnd paraffin-oil, kerosene- eða 
coal-oil) — kol-olía. Fekk hann svo einkaleyfi til að selja 
kol-olíu sína á Bretlandi og í Bandaríkjum Vesturheims. 

Um sumarið, þetta ár, 1854, var málaflutningsmaður, 
George H. Bisselí frá New York á ferð, að heimsækja 
móðuísínaí Hannover, N. H., var honum þá sýnd stein- 



ALMANAK 1908. 


85 


olíu flaska frá olíu læk í Pennsylvaníu. Hann vissi a8 
kol-olía var nú notuö til áburöar á vélar og jafnvel til ljós- 
matar. Kom honum þá eölilega til hugar, hvort ekki 
mundi mega hreinsa steinolíuna og nota hana til hins 
sama. Var þá sendur maöur til Olíulækjar á kostnaö 
Bissells, ^ð tilkynna þar, um mögplegar horfur á því, aö 
auka viögang og verzlun steinolíunnar. Þóttu þetta hinar 
beztu fréttir og var aö vörmu spori mvndað félag. í New 
Haven og nefnt Steinolíufélag Pennsylvaníu. Hluthafar 
félagsins réöu í þjónustu sína Prófessor Benjamín Silliman 
frá Yale-háskóla, víöfrægan efnafræöing, til þess að 
sundurleysa og rannsaka steinolíuna frá Pennsylvaníu. 

Rannsóknir próf. Sillimans stóðu yfir í fimm mánuöi, 
og vöru þaer í mesta máta hinar ítarlegustu. Skýröi hann 
þá félaginu frá, að þaö ætti í eigu sinni eitt hiö dýrmætasta 
efni, sem á mjög ódýran og einfaldan hátt mætti hreinsa 
og gjöra aö mjög aröberandi verzlunar-vöru. 

Óx félaginu svo hugur við skýrslu þessa, að það á- 
ræddi árið 1854 aö kaupa 105 ekrur af landi á bökkum 
Olíulækjar, þar sem hinn fyrsti olíubrunnur í Ameríku 
var boraöur. 

Eftir ítarlegar og marg-endurteknar tilraunir, til þess 
aö ná sem mestu af, og hagkvæmlegast olíunni úr jörö- 
inni, var þaö fyrst fjórum árum síðar að Edwin L. Drake 
hepnaöist aö grafa Artesiskan brunn og byrjaði hann 
þegar aö dæla olíu úr honum, sem svaraði 25 tunnum á 
dag. Varð þrekvirki Drakes fljótlega hljóðbært og vakti 
miklar hreyfingar. Brá þá Bissell í New York við og 
keypti öll áhöld og olíu Pennsylvaníufélagsíns og var 
sjálfur í fjóra daga viö Olíulæk. Hækkuðu þá í veröi 
landeignir allar nærliggjandi, sem báru þess merki aö olía 
væri þar í jöröu fólginn. Bissell keypti bænda eignir 


9 



86 


ÓI.AFOR s. Thorgeírssön: 


hverja á fætur annarí meðfram Olíulæk ogf Alleg"hany 
fljóti, jafnvel þar sem engfin merki sáust til steinolíu. 
Djúpskygni hans og. dirfska höfðu hinar heíllavænlegustu 
afleiðingar. 

Petta var upphaf hinnar stórhrikalegu steinolíu-verzl- 
tmar, sem tekið hefir öllu Öðru fram í peningalegu verð- 
ttiætí í sögu iðnaðs og verzlunar. Olía hefir ollið út úr 
jörðinni og streymt eíns og gullfljótút um ríki heimsverzl- 
Unarinnar. Hún hefir veitt herskörum manna atvinnu. 
Hún hefir fylt fjárhirzlur þeirra, er hepnir voru í spílinu, 
eða nógu hugaðir, til þess að komast yfir olíu brunn. 
Hún hefir stráð þægíndum, hita Og ljósi út meðal mann- 
kynsins, jafnvel til hinna fjarlægustu útkjálka heímsins. 

(Þyðing). 


Leiðréttíng. 

í almanakínu fyrir árið 1907 er mynd af Snorra 
Sturlusyni, sem sögð er að sé tekin eftír myndastyttu 
Einars Jónssonar frá Galtafelli. Nokkru seinna en alma- 
nakið kom út, vitnaðist að sú frásögn Var eigi rétt og eru 
heiðraðir kaupendur almanaksins og aðrir beðnir afsök- 
Unar á þeírri missögn. Myndin er eftir norskan lista- 
mann, sem hét MutthiaS Skeibrok og lézt 1896 Á 
Norðurlöndutn og víðar hefir mynd þessi af Snorra eftir 
Skeibrok þótt mesta listaverk og var hún fyrir nokkrum 
árum síðan keypt og gefin Óskari Svíakonungi og drottn- 
ingu hans við silfurbrúðkaup þeirra. U tgef. 





ALMANAK 1908. 


87 


Helztu viðburðir og mannalát meðal 
íslendinga í Vesturheimi. 


í marzmánuði 1907 voru kosnir til þings Manitoba- 
fylkis: Sigtryggur Jónasson í Gimli kjördæmi ogThomas 
H. Johnson, lögfræðingur, í vestur-kjördæmi Winnipeg- 
borgar. 

7. maí 1907 tók fullnaðarpróf í læknisfræði vi $ Benett 
læknaskóiann í Chicago, Hrefna Guðmundsdóttir (Mrs. 
Kurz), ættuð úr Húnavatnssýslu. 

í maímánuði 1907 tók burtfararpróf við Gustavus 
Adolphus College í St. Peter, Minn., Jóhanna Þórunn, 
dóttir Snorra Högnasonar og konu hans Vilborgar Jóna- 
tansdóttir í Minneota Minn. 


Um vorið 1907 tók burtfararpóf við kennaradeild rík- 
i-háskólans í Grand Forks, N.-Dakota, Halldóra, dóttir 
Hermanns kaupm. Hjálmarssonar og konu hans Magneu 
Guðjohnsen á Edinborg, N.-Dak. 

í maímánuði 1907 tóku burtfararpróf við College- 
deild Manitoba-háskólans: 



88 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


Estella Maud Thomson, dótturdóttir Baldvins heit. 
Helgasonar frá Gröf á Vatnsnasií Húnav.s. [faðir hennar 
canadiskur]. 

Árni, sonur Stefáns Björnssonar og Kristínar Árna- 
dóttur af Reykjaströnd við Skagafj., til heimilis í Selkirk. 

Guttormur, sonur Guttorms Þorsteinssonar bónda í 
Nýja-ísl., frá Krossavík í Vopnafirði. 

Hjörtur, sonur Jónasar Leó, af Skagaströnd,til heim- 
ilis í Selkirk. 


15, júní 1907. Sigurður Júl. Jóhannesspn tók burt- 
fararpróf í læknisfræði við National Medical University í 
Chicago. 


24. nóv. 1907. Vígð kirkja á Baldur, Manitoba, af 
forseta Hins év. lút. kirkjufél. ísl. í Vésturheimi, síra 
Jóni Bjarnasyni. Var sú kirkjh reist af nýmynduðum 
söfnuði þar, sem nefnir sig Immanúel-söfnuður, og prestur 
þess safnaðar er síra Friðrik Hallgrímsson. 


Fyrripart ársins 1907 voru fullsmíðaðar tvær stór- 
byggingar (Blocks) úr steini er íslendingar hafa látið reisa 
í Winnipeg: Arinbjörn Sigurgeirsson Bardaþútfararstjóri, 
hans bygging stendur á Nena stræti milli William- og 
Bannatyne stræta og er að stærð 60x100 fet, þrílyft, og 
kostaði um fimtíu þúsund dollara.—JónJ. Vopni, kaupm., 
hans bygging stendur á horninu á Ellice- og Langside 
strætum og er að stærð 83x89 fet og 6 þuml., þrílyft, og 
kostaði um sjötíu og fimm þúsundir dollara. 



ALMANAK 1908. 

MANNALÁT. 


89 


17. sept. 1906. Magnús Eirikson við Marshland póst- 
hús í Manitoba, [frá Dalakjálka í Suður-Múlasýslu], 
77 ára. 

5. nóv. 1906. Albert Gíslason í Milwaukee, Wis.. (úr 
Dalasýslu, flutti til Ameríku 1874), 71 árs. 

14. nóv. 1906. Ingibjörg Björnsdóttir, eiginkona Sveins 
Árnasonar, til heimilis í Gardar-bygö í N. Dak., (úr 
Suöur-Múlasýslu), yflr áttrætt. 

21. nóv. 1906. Sigríður Þorsteinsdóttir, koná Elíasar 
Magnússónar á Melstað í Mikley á Winnipeg-vatni, 
(ættuð úr Snæfellsnessýslu), 71 árs. 

5. des. 1906. Þórunn Jónsdóttir, móðir Stefáns Krist- 
janssonar, bónda í Argyle-bygð. 73 ára. 

15. des. 1906. Síra Stefán Sigfússon í Winnipeg [síðasj 

prestur á Hofi í Álftafirði áíslandi], um sextugt. 

16. des. 1906. Sigurftur BjÖrnsson við Qiiill Lake, 
Sask:, (frá Marbæli í Óslandshlíð í Skagaf.), 79 ára. 

25. des. Þorgerður Bjarnadóttir, ekkja (frá Staffelli í 
N.-Múlasýslu), hjá sörium sínum Bjarna Péturssyni 
og Sigurðijbændum í N. Dakota, 96 ára. 

í des. 1906. Jón Erlendsson Eldon í Blaine, Wash. [frá 
Garði í Kelduhverfi í Þingeyjarsýslu. 

í des. 1906. Sigurbjörg Bjarnadóttir, kona Magnúsar 
Davíðssonar, bónda í Gardar-bvgð í N. Dakota, 
rúmlega þrítug. ; 

í des. 1906. Vilhjálmur Jónsson í Blaine, Wash., 
[ættaður úr Eyjafirði], 56 ára. 

Janúar 1907: 

1. Anna Sveinsdóttir, ekkja, til heimilis hjá tengdasyni 
sínum Gesti Jóhannssyni í Poplar Park, Man., (bjó 
lengst af á Mýrum við Hrútafjörð), á 102. aldursári. 

3. Ingveldur Jóhannesdóttir, kona Antoníusar Eiríks- 



9 o 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


sonar áð Fagraskógá í Fljótsbygð í N.-íslandi, (ættuð 
úr Loðmundarfirði í N.-Múlasýslu), 81 árs. 

12. Guðrún Stefánsdóttir, kona Odds Jónssonar bónda 
við Lundar-pósthús í Manitoba (úr Fljótsdalshéraði), 
38 ára. 

15. Benedikt Bjarnason, til heimilis hjá Gísla Eiríkssyni, 
bónda við Markerville, Alta., (fæddur á Staffelli i 
Fellum í N.-Múlasýslu), 75 ára. 

23. Markús Finnbogi, sonur Björns O. Björnssonar og 
konu hans Jensinu, í Mikléy á Winnipeg-vatni. 

25. Hjörtur Björnsson, sonur Björns Jónssonar og 
Guðnýju Ólafsdóttir í Víðirnes-bygð í N.-íslandi (úr 
Þistilfirði), 26 ára. 

26. Anton Tómas Kristjánsson, hjá fósturforeldrum sín- 
um Guðlaugi Kristjánssyni og önnu konu hans í 
Gardar-bygð í N. Dakota, (úr Eyjafirði), 30 ára. 

Febrúar 1907: 

2. Kristín Helgadóttir (Tómassonar), kona Vilhjálms 
Sigurgeirssonar í Mikley á Winnipeg-vatni. 

4. Sigurður Guðmundsson, til heimilis hjá tengdasyni 
. sínum Jóni Snædal, bónda í Vesturheims-bygð í 
Minnesota, (ættaður frá Ekkjufelli í Fellum í Fijóts- 
dalshéraði), 99 ára. 

6. Eggert Edward, sonur hjónanna Guðvalds Eggerts- 
sonar og Ragnheiðar Jónsdóttur í Winnipeg, 15 ára. 

12. Magnús Sölvason [Olson] á Point Roberts, Wash., 
[ættaöur úr Skagafirði], 57 ára. 

15. Helga Árnadóttir, ekkja Sveins beykis Þórðarsonar í 
Utah (úr Vestmanneyjum), 75 ára. 

19. Einar, sonur Jóns Hildibrandssonar og konu hans á 
Kollsstöðum í Nýja-íslandi, 17 ára. 

19. Jón Benediktsson, að heimíli sonar síns Gunnars, 
bónda við Marshland, Man., (frá Hólum í Hjaltadal), 
68 ára. 



ALMANAK 1908. 


9 ' 


20. Jón Eymundsson, bóndi við Pembina, N. Dakota, (af 
Lang-anesi), 56 ára. 

27. Jóhanna, kona Stefáns Kristjánssonar í Winnipég, 
dótt'r Pálma Hjálmarssonar bónda að Hallson, N.D., 
25 ára. 

Sigfús Jónsson á heimili Sigurjóns sonar síns á Mountain, 
N. Dak., (frá Syðra-Krossanési í Eyjafirði, kom frá 
íslandi 1876), 76 ára. 

Marz 1907: 

13. Flora, dóttir Einars Schevings bónda í N. Dakota. 

16. Albert, sonur Árna Jónssonar og konu hans við 
White Sand River í Saskatchewan, 15 ára, 

24. Mrs. Jenny Shields, dóttir Jóns Guðmundssonar í Big 
Grass-bygÖ í Manitoba. 

25. Sigfús Gunnarsson, fóstursonur Stefáns heit. Gunn- 
arssonar og Önnu konu hans, í Winnipeg, 19 ára. 

25. Sigfríður Tómasdóttir, kona Vilhjálms Ásbjarnar- 
sonar bónda í Mikley á Winnipeg-vatni, (frá Hrol- 
laugsstöðum á Langanesi), 60 ára. 

28. Anna Tómasdóttir, kona Sigurðar Hermannssonar 
við Winnipeg-bæ, á sextugsaldri. 

Jósep, sonur Magnúsar Jósepssonar og Steinunnar Ólafs- 
dóttir í Blaine, Wash., (úr Dalasýslu), 25 ára. 

Apríl 1907: 

6. Sturlaugur Bjarnason, hjá tengdasyni sínum Jóni 
Gíslasyni við Mountain, N. Dakota, (frá Lækjarskógi 
í Laxárdal í Dalasýslu). 

7. Ólafur Mikael Jónsson, hjá syni sínum Tryggva, 
bónda við Skálholt-pósthús í Manitoba, (frá Kúðá í 
Þistilfirði, en ættaðnr úr Ejafirði.j 

18 Guðrún Einarsdóttir, kona Þórarins Kristjánssonar 
bónda á Framnesi í Nýja-íslandi, (ættuð úr Austur- 
Skaftafellssýslu), 34 ára. 



9 2 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


18. Einar Þorkelsson, bóndi við íslendingafljót, [ættaöur 
frá Hóli í Mjóafiröi], 57 ára. 

24. Jón Tryggvi, sonur Helga heit. Þorsteinssonar og 
konu hans Hildar, í Argyle-bygð, 24 ára. 

Stefán Jónsson (Ásman) viö Minneota, Minn., (frá Ásum í 
Húnavatnssýslu), 76 ára. 

Sigríður, dóttir Jóhanns Sigurössonar bótida í N. Dak., 
gift sænskum manni (Hóban), um þrítugt. 

Maí 1907: 

12. Margrét Kristjánsdójtir, kona Þórarins J. Normann, 
viö Churchbridge, Sask. (frá Steðja á Þelamörk í 
Eyjafiröi). 

19. Sæunn Siguröardóttir, kona Jónasar Leo í Selkirk, 
Man. (úr Húnavatnssýslu), öldruö kona. 

20. Þorsteinn Þorkelsson (Kelly) í Selkirk, Man. 

22. Jóhanna Ingjaldsdóttir, Jónssonar prests Reykjalin, 
hjá syni sínum Ágúst á Gimli, ekkja Gunnars Páls- 
sonar, (úr Þingeyjarsýslu), 78 ára. 

Una Margrét, dóttir Péturs Hillman, bónda við Akra- 
pósthús í N. Dakota. 

Júní 1907: 

1. Jón, sonur Sigurbjarnar heit. Jónssonar, (frá Stóru- 
Giljá í Húnavatnssýslu). 

2. Jón Þorvaldsson viö Stony Mountain, Man., (úr 
Mýrasýslu), 37 ára. 

3. Einar Kristjánsson bóndi við Narrows, Man., (úr 
Borgarfjarðarsýslu), 69 ára. 

7. Þórdís Halldórsdóttir, kona Jóns Jónssonar, bónda aö 
Framnesi í Árdals-bygð í Nýja-íslandi, (úr Horna- 
firöi í Austur-Skaftafellssýslu), 64 ára gömul. 

7. Jóhanna Þorbergsdóttir í Winnipeg, ekkja Jóhanns 
heit Jóhannssonar, (frá Sæunnarstöðum í Húnaþingi, 
flutti hingaö 1876), 65 ára. 



ALMANAK 1908. 


93 


14. Úlfnildur Sigurðardóttir í Saltcoats, Sask*, ékkja 
Eyjólfs Narfasouar, (bjuggu á Hverakðti í Árnes- 
sýslu), 72 ára. 

17. Árni Snædal, bóndi í Gardar-bygð í N. Dakota, ung- 
ur maður. 

22. Lúðvíg G. Erlendsson til héimilis við Manitoba-Vatn, 
26 ára. 

24. Sigrún Sigmundsdóttir, kona Jóns Nordals, bónda í 
Geysis-bygö í Nýja-íslandi. 

Jónína Rósa Edvarósdóttir, kona Gunnars Holm vestur á 
Kyrrahafsströnd, (frá Koreksstööum í N.-Múlasýslu.) 

Jón Jó.isson í Winnipeg, (frá Böflvarsdal í Vopnafirði), 
73 ára. 

Guðm. Guðmundsson Snæfeld, í St. Boniface, Mati., 
foreldrar hans til heimilis í Mikley, (ættaður úr Snæ- 
fellsnessýslu), 24 ára, 

Juli 1907: 

5. Svafa, dóttir Friöriks Friðrikssonar bónda í Þing- 
vallanýlendu, Sask. (úr Eyjafirði), 23 ára. 

17. Helgi Benediktsson á Gunnarsstöðum í Nýja-íslandi, 
(frá Barnafelli í Þingeyjarsýslu), 80 ára. 

18. Björn, sonur hjónanna Gunnlaugs Sölvasonar og 
Guðríðar konu hans í Selkirk, Man., (faðir hans ætt- 
íiður úr Skagafirði), 17 ára. 

18. Kristín Pétursdóttir (Jónssonar, fyrrum bónda á 
Sveinatungu í Norðurárdal), hjá tengdasyni sínum 
Magnúsi Kaprasíussyni við Manitoba-vatn, 87 ára. 

20. Jónas Gíslason í Árdals-bygð í Nýja-íslandi, (úr 
Skagafirði), 68 ára. 

Águst 1907: 

1. Þórður Þórðarson bóndi í Cypress-bygð í Manitoba 
ffrá Blikalóni á Melrakkasíéttuf, 51 árs. 

9. Guðhiug Einarsdóttir, kona Jóns Hildibrandssonar 
við Hnausa-pósthús í Mýja-íslandi, (ættuð úr Fellum 
í Norður-Múlasýslu), 56 ára. 



94 


OLAFtTR S. THÖRGEIRSSÖN 't 


g. Krístín FriSriksdóttir (Jónssonar frá Ytri-Bakka vi8 
EyjafjörS), til heimilís á Hallson, N. Dakota. 

9. Axel, sonur hjónanna Jónasar Dalmanns og Rósu 
konu hans í Winnipeg, 17 ára. 

12. SigurÖur Andrésson í Brandon, Man., (bróðir Jóns 
A. Hjaltalíns, skólastjóra á Akureyrr), 66 ára. 

t6. Einar Ólafssón, ritstjóri á Ginili, (frá Firði í Mjóa- 
firði í N.-Múlasýslu), 42 ára. 

29. Friðrik Þorsteinsson í Selkírk, Man., (frá Höfðahús- 
um í Fáskrúðsfirði), 45 ára. 

30. Páll Ásmundsson bóndi við Marshall, Mínn. 

31. Margrét Benediktsdóttir í Winnipeg, ekkja Eiíasar 
Ólafssonar (af Álftanesi), 52 ára, 

31. Grímur Einarsson Scheving, bóndi í Gardar-bygð í 
N. Dakota, (frá Klausturseli ájökuldal), 77 ára. 

September 1907: 

2. Páll Sigurðsson (Ólafssonar, beykis í Eskifjarðar- 
kaupstað í Suður-Múlasýslu), til heimilis í Winnipeg, 
62 ára. 

3. Eyjólfur Guðmundsson í Víðirnesdygð í Nýja-íslandi, 
76 ára. 

4. Halldóra, dóttir Halldórs Halldórssonar, Lundar- 
pósthúsi, Man., (af ísafirði), 22 ára. 

6. Sveinn Þorleifur Eiríksson í Mikley á Winnipeg- 
vatni, 40 ára. 

7. Þórður, sonnr hjónanna Sigurðar Sigurðssonar og 
konu hans Ragnheiðar Þ. Þórðardóttir, (frá Rauðamel 
í Hnappadalssýslu), 24 ára. 

7. Magdalena Tómasdóttir (úr Miðfirði í Húnavatnss.) 

9. Kristján Jónsson í Winnipeg, (frá Geitareyjum á 
Breiðafirði), 74 ára. 

12. Guðríður Salómonsdóttir, (frá Rafnkelsstöðum í 
Hraunahreppi í Mýrasýslu), rúmlega sextug. 

17. Signý Jónsdóttir, öldruö ekkja, hjá dóttur sinni konu 



ALMANAK 1908. 


95 


Hermanns Jósepssonar í Minneota, Minn.,. (úr 
Þingeyjarsýslu.) 

20. Gísli Jónsson í Winnipeg, (frá Vestmannaeyjum.) 

28. Þorgrímur Hrólfsson Mattiassonar, (frá Draflastöö- 
um í Þingeyjarsýslu.) 

Oktober 1907. 

1. Guðlaug Guðmundsdóttir, (frá Hlíð í Gnúpverja- 
hreppi í Árnessýslu), 85 ára. 

4. Halldór Brynjólfsson, bóndi á Birkinesi við Gimli, 
(af Vatnsnesi í Húnavatnssýslu), 52 ára. 

10. Einar Eymundsson að heimili tengdasonar síns 
Matúsalems Jónssonar í Árdals-bygð í Nýja-íslandi 
(frá Fagranesi á Langanesi), 85 ára. 

13. Halldór Kristjánsson Vopnfjórð til heimilis í Vestur- 
heims.bpgð í Minnesota, 21 árs. 

22. Margrét Stefánsdóttir (Björnssonar frá Dagverðar- 
nesi á Skarðströnd), kona Björns Jósepssonar 
(Skaftasonar frá Hnausum í Húnavatnssýslu), 60 ára, 
til heimilis í Winnipeg. 

24. Eyjólfur Magnússon á Unalandi við íslendingafljót, 
(frá Unaósi í Hjaltastaðaþinghá, fluttihingað vestur 
1876), 85 ára. 

Jón Mýrdal, bóndi við Otto-pósthús í Manitoba. 

Nóvember 1907: 

1. Katrín, dóttir Guðjóns Ingimundarsonar í Selkirk, 
Man. [úr Vestmannaeyjum]. 

3. Guðlaug Sveinsdóttir á Þingvöllum í Geysis-bygð í 
Nýja-íslandi, systir Benedikts heit. sýslumanns 
Sveinssonar og þeirra systkina. Á áttræðisaldri. 

Desember 1907: 

14. Stefanía Dagbjört, dóttir Jóseps heit. Stefánssonar 
og Jóhönnu Bjarnadóttir, til heimilis í Winnipeg, 
(úr Dalasýslu), 37 ára. 



§6 


ALMAKAK f 90S. 

SMÁVEGIS. 

Stærstí Stjörnukíkir, sem til er í heiminlim, fínst í 
Bandarikjunum, í Williams Bay, g-efinn þangað af nafn- 
kendum auðmanni frá Cbicago. Honum er svo hagað, 
að stjörnuijósiö. fellur á spegil, áfastan við kíkirinn, og 
síðan í sjálfa sjónpípuna. Sá spegill er 60 þuml. aö þver- 
máli, gleriö 8 þuml. á þykt og vegur rúma smálest, eða 
yfir 2000 pund. Menn héldu, að ekki mundi auðnast, aö 
bafa not af stærri stjörnukíki en þessi er, ýmsra orsaka 
vegna, sem oflangt yrði að telja ; hér. En nú jer þó 
annar í smíðum ennþá stærri, handa stjörnuturni. í Cali- 
forníu, sem er kendur við Carnegie. Spegilglerið í þá 
sjónpípir á að vera 100 þuml. að þvermáli, 13 þuml. þykt 
og vega hálft fimta ton. Það er taiið yfirtak vandasamt, 
að steypa þetta feiknagler, gallalaust, svo og að slípa það 
og þá ekki sízt að setja það upp og er búizt við að til þess 
muní ganga 4 eða 5 ár. 

Bólusetning við elli. Þó að “bólusetning” við 
mjög mörg'um sjúkdómum, bæði á mönnum og málleys- 
ingjum hafi fleygt fram ótrúlega með hverju ári í seinni 
tíð, þá eru vísindin ekki komin sva langt enn, að ellin hafi 
sigruð verið á þann hátt. En þó hefir mönnum meir en 
komið það til hugar, og telja það jafnvel ekki ólíklegt, 
eftir nýlegum tilraunum þar að lútandi. Dr. Weichardt 
heitir þýzkur læknir, sem lét nokkur marsvín stökkva 
þangað til þau duttu niður dauð af þrevtu. Þvínæst tók 
hann vökva úr vöðvum þeirra og sprautaði inn undir 
skinnið á nokkrum heilbrigðum marsvínum, en þeim brá 
Svo víð, að þau fóru að skjögra eins og aðfram komin af 
þreytu, og dóu eftir einn eða tvo sólarhringa. Nú er það 
einkenni á hverju sjúkdómseitri, sem hægt er að bólusetja 
með, að það framkallar móteitur í líkamanum. Ef nú 
c vo skyldi vera, sem einn frægur vísindamaður, Metsni- 
koff, heldur fram, að þrsyta orsakist af eitri sem framleið- 
ist í líkamanum við áreynzluna, og ellihrumleiki sé ekki 
annað en samsafn af eiturverkunum þreytunnar eftir 
áreynzlu ævinnar, — þá þykir sem þar af megi draga þá 
ályktun, að hugsatileg sé bólusetning við þreytu og jafn- 
vel við sjálfri ellinni. 



KAUPMADUR yð- 

ar selur yður hið bezta 

BAKING POWDER 

þegar hann laetur yður fá 


”MAGIC“ 


það er hreint og heilnæmt 


O G EINUNGIS 


25c. 


PUNDSBAUKUR 


Borgið ekki hátt verð 
fyrir Baking Powder 
þegar Magic er jafngott 
eða betra fyrir lægra verð 










INNIHALD ALMAN. 1908. 


Tímataliö — Myrkvar —Árstífirnar —TungliB — Um 
tímataliS — Páskatímabilið — Pláneturnar—Páska- 
dagar — Sóltími — Til minnis um ísland — Ártöl 
nokkurra merkisviSburöa — Veðurspár fyrir árið 1908 
— Stærð úthafanna — Leng-stur dagur — Þegar 
klukkan er 12 ..bls. 1—8 


Almanaksmánuðirnir . 

,, 9—20 

Friðjón Friðriksson, meö mynd. Eftir síra 
FriðrikJ. Bergmann. 

,, 21—40 

Innlendur vísir af útlendri rót.Þýtt af K.S. 

.. 4 1 —55 

Sagan af Nafnlaus. Eftir Charles Dickens. 
Þýdd af Jóni Runólfssyni. 

,. 56— 6 4 

Gyðingar í Norðurálfu. Þýöing. 

,, 65—76 

Kvenmuðurinn og kötturinn. Saga eftir 


Marcel Prévost... 

,, 71—81 

Saga steinolíunnar í Pennsylvaníu. Þýtt 

00 

1 

00 

ON 

Leiðrétting. 

„ 86 

Helztu viöburðir og mannalát meðal ísl. 
í Vesturheimi. 

,, 87—95 

Smávegis .. • 

,, 96 













